
Þjóðræknisfélags 

íslendinga 


WINNIPEG, MANITOBA 

































































YÐAR framtíð er vort' að annast 



— í DAG 


Víðsvegar lun Canada og Bandaríkin 
eru hundruð þúsund manna, kvenna 
og barna, . . . einstaklingar . . . fjöl- 
skyldur . . . og hópar . . . sem njóta 
verndar hjá The Great-West Life. 

Aukin lífsgleði þeirra, einnig trygging 
og ánægja í framtíðinni, er fullvissa 
þeirra, vegna hinna mörgu tegunda 
líftrygginga, slysa, og heilsu og hóp- 
tryggingarskírteina sem þetta félag 
hefir á boðstólum. 


Great-West Life 

ASSURANCE COMPANY 

HEAD OFFICE- WIN NIPEC 





TI M A R IT 

Þjóðræknisfélags íslendinga í Vesturheimi 

XXXIII. ÁRGANGUR 

Tilgangur félagsins er: 

1. Að stuðla að því af fremsta megni að íslending- 
ar megi verða sem bestir borgarar í hérlendu þjóðlífi. 

2. Að styðja og styrkja íslenska tungu og bókvísi 
í Vesturheimi. 

3. Að efla samúð og samvinnu meðal íslendinga 
austan hafs vestan. 

Þetta er sá félagsskapur meðal íslendinga í Vestur- 
heimi, er aðallega byggir á þjóðernislegum grundvelli 
og hvetja vill þá til framsóknar og virðingar til jafns 
við þá þjóðflokka aðra, er þetta land byggja. 

Ársgjaldið er aðeins 1 dollar, og fá allir skuldlausir 
félagsmenn, er það borga, þetta tímarit ókeypis. 

Þjóðræknisfélag íslendinga í Vesiurheimi 

Winnipeg, Canada 


Western Elevator & Motor Co. Ltd. 

PASSENGER AND FREIGHT ELEVATORS 
MOTORS. ELECTRICAL CONTRACTORS 
MACHINE WORK 

Power and Mine Supply Co. Ltd. 

MACHINERY, ELECTRICAL SUPPLIES, FARM LIGHT PLANTS 
FIRE EXTINGUISHERS, V-BELTS and SHEAVES 


123 PRINCESS ST. 


PHONES 933 531-2-3 


WINNIPEG 


E. GRETTIR EGGERTSON, 
President 


E. RAGNAR EGGERTSON, 
Viee-President 












AUGLÝSINGAR 


Beztu órnaðar óskir til 

Þjóðræknisfélags 
íslendinga í 
Vesfurheimi 


fró 

Vini 















FÉLAGATAL 1951 


'IN MEMORIAM 


HEIÐVRSFÉIjAGAR og forsetar 


His Excellencj’ Ixntl Tweedsmulr, Hon. 1‘atron 
Kjartan Helgason. fyrrum prófastur 
Steplian G. Stepliansson. skáld 
Frú Stephanía Guðmundsdóttlr, leikkona 
Prófessor Sv. Svelnbjörnsson, tónskáld 
porbjöm Hjarnason. skáld (Þorskabítur) 

Einar H. Kvaran, rithöfundnr 

Ragnar E. Kvaran, fyrrum prestur og lörseti 

Jvristján Níels Júlíus (K. N.), skáld 

Séra Jónas A. Sigurðsson, skáld og forseti 

Dr. Rögnvaldur Pétursson, forseti og ritstjóri 

Prófessor F. S. Cawley, Ph.D. 

Friðrik Swanson. málari 
Kapt. Sigtryggur Jónasson 
Dr. B. J. Brandson, læknir 
J. Magnús Bjamason, rithöfundur 
Dr. Hjörtur Thordarson, raffræðingur 
Mrs. Guðrún H. Finnsdóttir, skáldkona 
Friðrik Haligrfmsson, dómpról'astur 
A. S. BardaJ, útfararstjóri 
ólafur Pétnrsson. fasteignasali 
Svelnn Bjömsson, iörseti fslands 


URDY CUPPLY ro. LTD. 


M CpURDY C 

BUILDERS' 

SARGENT and ERIN 


SUPPLIES 


and COAL 


WINNIPEG, CANADA 


KOL - KÓKS 

Byggingarefni 

Sementsteypa 


SÍMI 37 251 

Sand og Gravel tekja við Bird's Hill, Manitoba 





AUGLÝSINGAR 


Að nó 

takmarkinu 


/ 


Flest fólk setur sér eitthvert takmark sem 
það vill ná um æfina — öryggi, þegar ellin 
ber að dyrum, ferðalög, lærdóm og mentun. 
Sparisjóðs innlegg, hve lítið sem það er, ef 
það er aðeins gert reglulega, er leiðin til 
þess að ná takmarkinu, á hverju þessu 
sviði sem er. Renta og renta af rentu gefa 
drjúgan ágóða. 


THE ROYAL BANK 
OFCANADA 



Félagatal Þjóðræknisfélagsins 1951 


A. HeiSursverndarar 

His Excellency the Right Honourable The Earl of Athlone, K.G. 

Herra Sveinn Björnsson, forseti íslands 

B. Heiðursfélagar 

Dr. Vilhjálmur Stefánsson, landkönnuöur, New Tork 
Prófessor Halldór Hermannsson, Cornell University, N. Y. 

Prófessor Sigurður Nordal, Háskóla íslands, Reykjavlk, ísl. 

Prófessor Árni Pálsson, Háskóla íslands, Reykjavík, Isl. 

Dr. Watson Kirkconnell, President Acadia Univ., Wolfville, N. S. 

Dr. Henry Goddard Deach, New Tork, N. Y. 

Rt. Rev. C. V. Pilcher, D.D., Sydney, Australia 
Jóhannes Jósefsson, IþróttamaSur, Reykjavlk, Island 
Þorst. Þ. Þorsteinsson, rithöfundur, Winnipeg, Manitoha 
Guttomur J. Guttormsson, skáld, Riverton, Man. 

Dr. Sig. Jfll. Jóhannesson, skáld, Winnipeg, Man. 

Mrs. Jakobína Johnson, skáldkona, Seattle, Wash. 

Mrs. Daura Goodman Salverson, Skáldkona, Winnipeg, Man. 

Pröken Halldóra Bjarnadóttir, Ritst. Hlln, Akureyri, Island 
Jónas Jónsson, fyrv. alþingismaSur, Reykjavik, ísland 
Thor Thors, sendiherra íslands, Washington, D. C. 

Ásgeir Ásgeirsson, alþingismaSur, Reykjavík, Island 

Séra Rúnólfur Marteinsson, Winnipeg, Manitoba 

J. T. Thorson, yfirdómari, Ottawa, Ontario 

J. J. Bíldfell, Winnipeg, Manitoba 

Árni G. Eylands, Reykjavík, Island 

Sigurgeir SigurSsson biskup íslands 

Gunnar B. Björnsson, Minneapolis, Minnesota 

Ásmundur P. Jóhannsson, Winnipeg, Manitoba 

Einar Jónsson, myndhöggvari, Reykjavík, ísland 

Vilhjálmur Þór, Reykjavík, ísland 

Gisli Jónsson, ritstjóri Timaritsins, Winnipeg, Manitoba 

Dr. John C. West, forseti Ríkisháskólans I North Dakota, Grand Forks, N. D. 

Próf. Ásmundur GuSmundsson, formaSur 1 guSfræðideild Háskólans I Reykjavlk 

Séra Albert E. Kristjánsson, prestur, Blaine, Washington 

Prófessor Richard Beck, Grand Forks, North Dakota 

Dr. Helgí Briem, ASalræSismaSur, Stokkhólmi I SvíþjóS 

SigurSur þórSarson, söngstjóri, Reykjavlk, Island 

Dr. Thorbergur Thorvaldson, prófessor I efnafræði, Saskatoon, Sask. 

Dr. Árni Helgason, raffræSingur, Chicago, 111. 

P. H. T. Thorlakson, M. D., Winnipeg, Manitoba 
GuSmundur Grímsson, dómari, Rugby, North Dakota 
G. J. Oleson, Glenboro, Manitoba 

Einar P. Jónsson, rítstjóri Dögbergs, Winnipeg, Manitoba 
Stefán Einarsson, ritstjóri Heimskringlu, Winnipeg Manitoba 
Dr. A. H. S. Gillson, Pres. University of Manitoba 
Ólafur Pétursson, Winnipeg, Manitoba 
A. S. Bardal, Winnipeg, Manitoba 



6 


AUGLÝSINGAR 


i 

i 

I 

m. fe. parbal 

i 

LIMITED 

i 


ÚTFARARSTOFA 

] 

Stofnuð 1894 

! 

i 
i 
I 
i 



í 


TALSÍMAR 

27 324 og 27 325 


Winnipeg 


Manitoba 




FÉLAGATAL 1951 


7 


C. Ævifélagar 

Árni Sigurðsson, 

Seven Sisters, Man. 

Dr. Helgi P. Briem, 

Consul Gen. of Iceland, 
Stockholm, SvíþjóS 

Grettir Leo Jóhannson, 
Icelandic, Danish Consul 
Winnipeg, Man. 

Dr. P. H. T. Thorlakson, 
Winnipeg, Man. 

Gunnar R. Pálsson, 

New York, U. S. A. 

Grettir Eggertson, 
Winnipeg, Man. 

Hon. K. Valdimar 
Björnsson, 

Minneapolis, Minn. 

D. Ársfélagar 

1. ÍSLAND 

Dr. Eggert Steinþórsson, 
Reykjavík 

Frú GerÖur Steinþórsson, 
Reykjavík 

Fröken Jóhanna Friðriks- 
dóttir, Reykjavlk 

Frú Guórún J. Erlings, 
Reykjavlk 

Mrs. Rannveig Schmidt, 
Reykjavlk 


Eggert Levy, hreppstjóri, 
Ósum, Húnavatnssýslu 
Jón Eiríksson, 

Djúpadal, Skagafjarðar- 
sýslu 

Gunnar Norland, 
Reykjavlk 
Árni Friðjónson, 

Siglufirði 

2. ENGLAND 
Miss Ingibjörg Ólafsson, 
Stella Maris, 
Rottingdean, Sussex 

3. CANADA 

Árnes, Man. 

Mrs. Guðrún Johnson 
O. G. Ólafsson 
Þorsteinn Sveinsson 
S. J. Thorkelsson 

Ashem, Man. 
Hermann Helgason 
GuSm. SigurSsson 

Benalto, Alta. 
Jóhann M. Hillman 

Brandon, Man. 

Dr. E. J. Skafel 
Dr. Friðrik Fjelsted 


Oalgary, Alta. 
Sigurður Sigurðsson 

Cainp Morton, Man. 

Þorsteinn Sveinsson 

Elfros, Sask. 

Jón Jóhannesson 
Sigurður Arngrímsson 

Frobisher, Sask. 
Hjörtur Bergsteinsson 

Gimli, Man. 

Jón Sigurðsson 

Miss Sæunn Bjarnason 

Hayland, Man. 

Mrs. Stefanía Guðmundss. 
Sigurður B. Helgason 
Ólafur Magnússon 
Geirfinnur Pétursson 
Mr. og Mrs. Freeman 
Halldórsson 

Hnausa, Man. 

Daniel Halldórsson 
Hildibrandur J. Hildi- 
brandsson 
Sigvaldi Vídal 
Miss Sigurrós Vídal 


REGLUR HVERNIG 
NOTA SKAL TALSÍMA 

U Að tala beint fyrir framan símann og 
ekki í of mikilli fjarlægð 

Að tala kurteislega og skýrt og með 
venjulegum raddblæ 

lf Að segja “Goodbye” eða á annan hátt 
slíta samtalinu vingjarnlega 

H Að hengja upp heyrnartækið hóglega þegar 
samtalinu er lokið 

MANITOBA TELEPHONE SYSTEM 

SERVING THE PROVINCE 



AUGLÝSINGAR 


ELECTRICITY 

• does so much 

• costs so little 

The people of Winnipeg depend on electricity 
to bring them the conveniences and services 
of modern living . . . Nowadays, electricity is 
essential in the home, in business and in 
industry . . . For over forty years, it has been 
City Hydro’s privilege to supply Winnipeg with 
dependable, low cost electricity. 

• When you need ELECTRIC SERVICE. 

anywhere in Winnipeg.Phone 968 231 

• When you need ELECTRIC APPLIANCES. 

visit Ciiy Hydro's Showrooms, Poriage and 
Kennedy Phone 968 201 

Is yours — use it! 





Hodgon, Man. 
Rögnvaldur S. Vídal 

Keevvatln, Ont. 
Bjarni Sveinsson 

Markerville, Alta. 

Mrs. Rósa S. Benediktson 

Marquette, Man. 

Mrs. SigríSur Sveinsson 
S. G. Sveinsson 
Árni G. Johnson 


FÉLAGATAL 1951 


Matheson Island, Man. 
Árni G. Johnson 

Montreal, Que. 

Mrs. H. L. Robson 

Narrows, Man. 

Miss M. Gunnlaugsson 
Kristján GuiSmundsson 
Joe Kernested 
Mrs. Arnþóra Kernested 
Miss Katrin Kernested 
GuÓmundur Thorkelsson 


9 


Osland, B.C. 
Kristján Einarsson 
FriSrik Kristmansson 

Oak View, Man. 

Mrs. Jóhannes Johnson 
Thorsteinn Johnson 

Ottawa, Ont. 

Dr. John B. Watkins 
Christian Sivertz 

Otto, Man. 

Mrs. GuSr. G. Eyjólfsson 


The B A. Y 

When shopping at the BAY . . . we suggest 
you take time out for pleasant relaxation and 
enjoy a tempting snack, a delicious full course 
meal . . . or just a cup of Coffee ‘as You like 
it’. You’ll enjoy too, the courteous efficient 
and friendly staff in the BAY’S:— 

• Georgian Room, fiflh floor 

• Calendar Room, fiflh floor 

• Jolly Canuck, Bay basement 

Tj>ttÍ>£0ityTfrö£ Æampttttg 

INCORPORATED 2?° MAY 1670 




10 


AUGLÝSINGAR 


Distributors of: 

COMMERCIAL FISHING EQUIPMENT 

PARK-HANNESSON LIMITED 

55 ARTHUR STREET WINNIPEG, MAN. 
Phone 21 844 

Branch Office: Edmonton, Alberta 


Cooling! Satisfying! Refreshing! 


DREWRY’S’ 

☆Dry Ginger Ale 
☆Crystal Soda 
☆Lime Rickey 
☆Tom Collins 


The right mixer 
in any Company! 


Every Year . . . 

The United Grain Growers extend to its associates and friends 
the best wishes for the coming year. 

For more than 46 years this pioneer farmer owned grain co- 
operative has served Western farmers—and with each year the 
pledge is renewed to give farmers a better standard—a better way 
of life. 

United Grain Growers Limited 

WINNIPEG - EDMONTON - CALGARY - SASKATOON 



24-HOUR SERVICE 


SALISBURY 

LIMITED 

Restaurants 


WINNIPEG 

KENORA 

SELKIRK 













FÉLAGATAL 1951 


11 


Plney, Man. 

Mrs. B. E. Björnsson 
Kristinn Norman 
Lárus S. Freeman 

Red Deer, Alta. 
öfeigur SiguríSsson 

Riverton, Man. 

Mrs. Arnheitiur Eyjólfsson 
FritSrik P. SigurÖsson 

Selkirk, Man. 

Ásgeir Bjarnason 

I 

Sexsmith, Alta. 

Jón Einarsson 

Siglunes, Man. 

DavíS Eggertsson 
Miss Guðbj. Eggertsson 
Ásmundur Freeman 
Grettir Fossman 

Swan River, Man. 

Mrs. Thórdls Samson 
C. GutSmundson 

Tantallon, Sask. 
Helgi Vigfússon 


Toronto, Ont. 

Einar I. Svanbergson 
J. Ragnar Johnson 

Vancouver, B.C. 

Mrs. Kristjana Anderson 
Magnús Elíasson 
Mrs. Matth. Frióriksson 
Mrs. H. S. LeMessurier 
Mrs. Anna Matthlasson 
Thor GuSmundson 
Miss Dóra Davidson 

Victoria, B.C. 

Dr. J. P. Pálsson 

Vogar, Man. 

Björn Eggertsson 
Framar Eyford 
Tómas GuÓmundsson 
Mrs. Unnur Hallson 
Mrs. Ingibj. Eggertsson 
Mrs. óli Johnson 
Miss Margrét Lambertson 
Óli Johnson 
J. Eyford 
Jónas Johnson 
Lestrarfél. ,,Herðubreió‘‘ 
Magnús Jóhannesson 
Björn Johnson 


John S. Johnson 
Óli Johnson 
Óskar Johnson 
Páll Jónsson 

Wapah, Man. 

Mrs. Fritz Erlendson 

Westbourne, Man. 

Mrs. Lára Sveinsson 

Wliite Rock, B. C. 

S. D. B. Stephanson 

Wiimipeg, Man. 

Mrs. SigrlÓur Árnason 
Mrs. Jónlna Christie 
Mrs. Gyða Hurst 
Próf. Skúli Johnson 
Guóm. F. Jónasson 
Capt. Vilhelm Kristjánsson 
Dr. B. H. Olson 
G. S. Thorvaldson, K.C. 
Jónas Thorvaröarson 
Mrs. S. Kjartansson 

Wynyard, Sask. 
Jakob J. Norman 


BE CAREFUL . . . 

When you are driving — or walking — it 
always pays to take extra care. Figures 
show that most accidents could have been 
avoided if a care, caution and courtesy 
had been exercised. Why take chances 
when a little care can prevent accidents— 
protect property and save lives! 






12 


AUGLÝSINGAR 


The Western Paint Company Ltd. 

“The Painter’s Supply House Since 1908” 


Berry Brothers House Painf 1 

LIONOIL PROCESSED! 

“LIONOIL processed” House paint is an ex- 
clusive development of Berry Brothers. “LION- 
OIL processing” produces the Film Toughness, 
the sparkling Beauty, the Long-Lasting Protec- 
tion that has made Berry Brothers House Paints 
the standard of quality for generations. 
Formulated and Produced under strict Labo- 
ratory Control, “LIONOIL processed” House 
Paint, and House Paint Sub-Coat, are uniformly 
superior in easy brushing characteristics and self-leveling qualities. 
No deep “Brush Mark Valleys” to catch dirt and soot. This evenness 
of film adds years of service to the paint. 

Berry Brothers “LIONOIL processed” House Paint Outside White 
W-1 is a “Self-cleaning” paint with scientifically controlled chalking. 
Berry Brothers House Paint is made in a full range of colors as 
modern as tomorrow. The special non-chalking pigments in the 
colors insure a better-looking, longer-lasting paint job. 


Lionoil 

A Rust Preventative on 
Metal — a Protector — a 
Seal Coat on Brick and 
Cement. An unequalled 
floor finish. 


The Western Paint Company Ltd. 

“The Painter’s Supply House Since 1908” 




521 HARGRAVE STREET 


WINNIPEG, MANITOBA 





FÉLAGATAL 1951 


13 


4. BANDARÍKIN 

Alexandria, Va. 

Leifur Magnússon 

Arllngton, Va. 

Mrs. J. Sigmundsson 

Baltimore, Md. 

Dr. Stefán Einarsson 

Berkeley, Calif. 

Próf. Sturla Einarsson 
Rev. S. O. Thorlákson 

Blaine, Wash. 

Mrs. Kristín F. Líndal 

Boston, Mass. 

Kapt. Jóhannes G. 
Ásgeirsson 

Kórmakur Ásgeirsson 
Einar Barnes 
Ari Bjarnason 
Kapt. Jóhannes Björnsson 
Kapt. Björgvin Einarsson 
Valgeir Einarsson 
Andrés Guömundson 
Kapt. Thor GuSmundson 
Jónas Hallgrímsson 


Björn D. K. Haralz 
Kapt. Gunnl. Illugason 
Kapt. Axel Jóhannsson 
Kapt. GuÖmundur 
Jóhannsson 
Gunnlaugur Jónsson 
Kapt. Theódór Jónsson 
K. Markússon 
Sigtryggur ólafsson 
Guðmundur Pálsson 
Pálmi M. SigurSsson 
Snorri Einarsson 
Jakob J. Thorvaldson 
Capt. Óskar Gíslason 

Bottineau, N. Dak. 
Ásmundur Benson 
Óskar B. Benson 
Albert Árnason 

Buena Park, Calif. 
Mrs. J. Gillis 

Cambridge, Mass. 
Próf. Francis P. Magoun, 
Harvard College Library 
Próf. Taylor Starck 

Chieago, 111. 

Emil Beck 

Dr. Árni Helgason 

Sigurthor M. Hinrickson 


Cismont, Va. 

Próf. Frederic T. Wood 

Davis, Oalif. 

Dr. V. S. Ásmundsson 

Detroit, Mich. 

Hon. Frederick H. Fljózdal 
Jónas W. Johnson 

Fargo, N. Dak. 

W. A. Myrdal 

Próf. Th. W. Thordarson 

Gloucester, Mass. 
Einar Anderson 
Jónas B. Johnson 

Grand Forks, N. Dak. 

University Library 

Hailson, N. Dak. 

Árni J. Jóhannsson 

Huntington Park, Calif. 
Dr. Paul V. Jameson 
Miss Ellen Jameson 

Ithaca, N. Y. 
Cornell University 
Librarv 

Kristján Carlson 


EDíWHITE 

SAVES YOU MONEY EVERY DAY 


I 


It is a genuine pleasure to shop at a Red & White 
food store. First, you’ll find a wide and complete 
variety. Second, you’ll find fresh fruits and 
vegetables—the finest obtainable. Third, you’ll 
find courtesy, friendliness and a genuine interest 
in your welfare. Make Red & White the first and 
only stop on your food shopping tour. 







14 


AUGLÝSINGAR 



CANADIAN FISH PRODUCERS 

LIMITED 

Kaupa og flytja út nýan og frosinn fisk. Viðskifta 
er óskað alstaðar frá í Manitoba og Saskatchewan. 

J. H. PAGE, ráðsmaður 

Office Phone 26 328 

Res. Phone 723 917 311 Chambers Sí. 

WINNIPEG, MANITOBA 




FÉLAGATAL 1951 


15 


Ivanhoe, 3VUnn. 

Peter H. Poss 

Jackson. >Ilch. 
Andrew H. Palmi 

La Kota. N. I)ak. 

Einar Johnson 

L/incoln, Nehr. 

Próf. Joseph Alexis 

Los Angeles, Calif. 
Gunnar Bergman 

Minneapolis. Minn. 

Ásm. Bjarnason 
Björn G. Björnsson 
Hjálmar Björnsson 
K. Valdimar Björnsson 
Sr. David Gulhrandson 
GuBmund Peterson 
Gunnar S. Bardal 
Rev. 'Sveinbjörn ólafsson 

Minneota, Minn. 
Gunnar S. Bardal 
Sr. Guttormur Guttorms- 
son 

Einar Hallgrímsson 


J. P. Isfeld 
Jóseph Jósephson 
John A. Johnson 
John L. Johnson 

National City, Calif. 
John S. Laxdal 

New Brunswick. N. J. 

Rutger’s University 
Library 

Prófessor Helgi Johnson 

New Haven, Conn. 
Próf. Adoiph B. Benson 
Yale University Library 

New Ulm, Minn. 
Hon. A. B. Gíslason 

New York, N. Y. 
Edvard Prímansson 
GarBar Glslason 
Jón GuSbrandsson 
Hannes Kjartansson 
Gunnar Magnússon 
Georg östlund 
Dr. E. Thorláksson 
Ólafur Johnson 


Park River, N. Dak. 
Theodore Eyjólfsson 

Pliiladelphia, Penn. 

Próf. Axel J. Uppvall 
Dr. Caroline Brady 

Portland, Ore. 

GuSm. Thorsteinsson 
Mr. N. B. Johnson 

Poulsbo, Wash. 
Mrs. H. F. Kyle 

Prineeton, N. Y. 
Próf. R. V. Lindebury 

O.vnard. Calif. 

Jóhannes Sveinsson 

Rio Linde, Calif. 

E. M. Thorsteinsson 

Rugby, N. Dak. 
Dr. Chr. G. Johnson 

San Diego, Calif. 
J. K. Steinberg 
Mrs. V. Melsted 


Canada húsmæður eru gætnar í innkaupum sínum 



Já, þær hafa meiri peninga aB kaupa fyrir, en nota þá hyggi- 
legar. — Hver eirpeningur er mikils virtii. þessvegna selst 
meira og meira af hinum ágætu Blue Ribbon vörum. Þess- 
vegna borgar þaö sig aS kaupa— 

BLUE RIBBON TEA, COFFEE, BAKING POWDER, 
EXTRACTS, SPICES, o. s. framv. 

Meira en 60 ár hafa vinsældir “Blue Ribbon’’ 
fariS stöBugt vaxandi. 

BLUE RIBBON LIMITED 

WINNIPEG TORONTO VANCOUVER 


Qreeting,á . . 

m 

To Our 

lcelandic Friends 

GRANTS 

r BREWERY LTD. 

WINNIPEG 

MANITOBA 

Phone 50 118 






AUGLÝSINGAR 


For every season — Spring, Summer, Fall or Winter — EATON'S 
has a Catalogue, packed from cover to cover with a wide selection 
of timely suggestions, to fill the seasonal requirements of the whole 
family. For shopping satisfaction all year ’round, order from your 
current EATON Catalogue. 

<?T. EATON C?«™ 

WINNIPEG CANADA 






George VI. Bretakonungur látinn 









Hennar hátign Elizabeth II. Bretadrottning 



TÍMARIT 

ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ÞRITUGASTI OG ÞRIÐJI ÁRGANGUR, 1951 


Ritstjóri: Gísli Jónsson 



WINNIPEG, MANITOBA 

Gefið út af Þjóðræknisfélagi íslendinga í Vesturheimi 

1952 


Myndirnar 


George VI. konungur á aukablaði 
Elizabeth II. drotting á móti titilsíðu 

Bls. 

Sveinn Björnsson forseti .2 

Tómas Guðmundsson .9 

íslenzkt baðstofa .51 

Jakobína Johnson .73 

Stephan G. Stephansson 75 

íslenzkur torfbær .83 


PRENTAÐ HJÁ THE COLUMBIA PRESS LTD., 69 5 SARGENT AVENUE, WINNIPEG 








Efnisyfirlit 

Bls. 

Þorst. Þ. Þorsteinsson: Bókaskápurinn .5 

Prój. RicharcL Beck: Tómas Guðmundsson, skáld 7 

Dr. J. P. Pálsson: Hvalreki .22 

Dr. Stefán Einarsson: Útgáfur fornrita á íslandi, eftir 1940 .36 

Þorst. Þ. Þorsteinsscn: Frá alda öðli .52 

Þorst. Þ. Þorsteinsson: Frið býð ég yður .59 

Páll S. Pálsson: Örvar-Oddur .60 

Gutt. J. Guttormsson: „Mál sem hefir mátt að þola“ .61 

Gutt. J. Guttormsson: Yfir flösku 64 

Páll S. Pálsson: Seinasti Geirfuglinn .65 

Þóroddur Guðmundsson: Á vordægrum 67 

Páll Guðmundsson: Tréð limlesta .72 

St. G. Stephansson: Áður óprentuð bréf .73 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson: 

Framtíðarbókmentir íslendinga í Vesturheimi .84 

Gisli Jónsson: Bækur og rit .97 

J. J. Bíldfell: Þrítugasta og annað ársþing .100 




















Herra Sveinn Björnsson, forseti íslands 


Fæddur 27. febr. 1881 — dáinn 25. jan. 1952 









ÞORSTEINN Þ. ÞORSTEINSSON: 


Bókaskápurinn 

Eg flý til þín, er annir ekki banna, 
þín unun yiti hverjum degi er ný, 
sem geymir fegra safn af sálum manna, 
en söfnuðurnir allir veröld í. 

En mikið þér til safnaðanna svipar, 
því sanna vissu fáum gefur þú, 
fyrst vísindunum vizka jarðar skipar 
til vegs og frama í sinni barnatrú. 

Hver lokuð bók, er blóm sem nóttu sefur 
með bikar luktan, hulinn myrkri í, 
sem opnast strax og ilminn frá sér gefur, 
er á það geislum sólin stafar hlý. 

Hver opnuð bók, sem geymir líf og liti, 
er lesandanum hugarsköpun ný, 
sem inn í sál hans veitir nýju viti 
og víkkar sjónarhringinn störfum í. 

Og sögur fólksins — sannleikurinn hálfur 
en samt sem áður mynd, er fyrr var dreymd — 
þær sýna að draugur, dvergur, tröll og álfur, 
er dular-líking manns í huga geymd. 

Og ljóð um ást og söng og vín og víking 
á vörum okkar geymist heiðni frá, 
og von og trú, er enn þá eftirlíking 
af apa-mannsins dýpstu hugarþrá. 



6 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Þú segir þögull sögu af þjóðum öllum, 
en saga lífsins þar er oftast gleymd, 
því sögnin snýst um skálka í háum höllum, 
sem hjuggu menn og fyltu sveitir eymd. 

En skáldsins tunga kendir lífsins kennir, 
í kverum þeirra speglast mannleg sál, 
og það er aðeins andinn sá, sem brennir 
sig inst og dýpst í sérhvert tungumál. 

Þótt breytist flestar ytri mannlífs myndir 
og mál og stíll hjá hverrar aldar lýð, 
hinn sami eldur enn þá brjóstið kyndir 
sem ævalöngu fyrir sögutíð. 

Og forna sagan leitar lífs og frama 
sem letrað orð, er fyrst í gærdag sást, 
því þúsund ára sál er enn hin sama 
í sorg og gleði, fæðing, dauða, ást. 

En mér er kærust allra alheims mynda 
míns ættlands fræði í gömlum, nýjum sið, 
er hæstu elda á hugans fjöllum kynda 
í heimaelskri sál, er þráir frið. 

Eg kveð þér þakkir, sálnageymir sæli, 
í söfnuðinum þínum fagnar geð, 
þú verður alt af vitringanna hæli 
þótt vitfirringar slæðist í og með. 



PRÓFESSOR RICHARD BECK: 


Tómas Guðmundsson skóld 
fimmtugur 


Laust efti r áramótin 1951 átti 
Tómas Guðmundsson skáld fimm- 
tugsafmæli. Nýtur hann óvenju- 
lega víðtækra og vaxandi vinsælda, 
og sýndi það sig eftirminnilega á 
þessum merku tímamótum ævi 
hans, því á sjálfan afmælisdaginn 
barst honum slíkur sægur heilla- 
óska- og þakkarskeyta víðsvegar af 
landinu, að þess munu fá eða engin 
dæmi um íslenzkt skáld. Dvaldi 
hann þann dag austur í Grímsnesi 
á bernskuheimili sínu, en hann er 
maður hlédrægur að eðlisfari; mun 
hann og hafa rennt grun í, hver 
aðsúgur myndi hafa verið að hon- 
um gerður af fjölmennum hópi vina 
og velunnara, hefði hann verið á 
heimili sínu í höfuðstaðnum á sjálfu 
afmælinu. 

Eigi slapp hann þó við það, fremur 
en maklegt var, að vinir hans og 
aðdáendur hylltu hann í tilefni 
þess, að hann hafði hálfnað öldina; 
laugardagskvöldið næsta eftir af- 
mælið héldu þeir honum afar fjöl- 
mennt, virðulegt og glæsilegt sam- 
sæti í Reykjavík, vottuðu honum 
þar virðingu sína og þakklæti í 
ræðum og ljóðum, og sýndu honum 
ýmsa aðra sæmd. Var þar saman 
komið mannval mikið úr öllum 
stéttum. Hafði dr. Páll ísólfsson 
tónskáld veizlustjórn með höndum, 


en dr. Sigurður Nordal prófessor 
flutti aðalræðuna fyrir minni 
skáldsins, og þarf eigi orðum að því 
að eyða, hverjum snillingshöndum 
hann hefir farið um jafn hugþekkt 
efni og skáldskapur Tómasar er öll- 
um ljóðavinum. Sjálft flutti skáldið 
í samsætinu bráðsnjalla ræðu, er 
sögð er að hafa verið hvorttveggja 
í senn mögnuð gamansemi og 
þrungin alvöru, en þeim andstæðu 
meginþáttum eru snilldarleg kvæði 
hans haglega slungin. 

Einn af skólabræðrum Tómasar, 
séra Sigurður Einarsson, sem sjálfur 
er kunnur rithöfundur og skáld, 
hyllti hinn gamla félaga sinn fimm- 
tugan í fögru kvæði (Alþýðublaðið, 
13. jan. 1951), og túlkar þar jafn- 
framt trúlega drauma vor allra, 
sem áttum leið saman á skólabekkn- 
um fyrir þrem áratugum, er hann 
segir: 

■ i 

Oss dreymdi það aldrei að eignast 
hús eða skip, 

og undur, hvað við gátum lifað án 
fégróða tækja, 

en skunduðum veg vorn, þótt 
skórnir lækju sem hrip, 
í skoðun nýrrar dýrðar frá morgni 
til kvelds. 

Oss dreymdi um eilíft hof hins 
heilaga elds 



8 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


og hvernig þá náð mætti öðlast að 
líta hann — og sækja. 

Til þess skyldi brotizt á yztu 
endimörk heims, 

já, yfir þau takmörk stigið, sem 
regin banna 

að skynja, og höndla hið vígða 
vafurlog hans 

og vald til að tendra það fyrir 
augliti manna. 

Svo dreymdi oss í æsku, — og 
vissum að tónninn var til, 
sem tekur yfir hvern mishljóm í 
aldanna niði, 

að veikasti ómur hans brúar 
sálnanna bil, 

er blikandi vængur, sem lyftir 
ómálga þrám 

og stefnir óskum vor allra til sama 
lands. 

Hann vígir fegurð allt böl og baráttu 
manns 

og blóðugan valinn drottins heilaga 
friði. 

Sá tónn kvað í eyrum oss dulfagur 
daga og nótt, 

úr djúpum fjarlægra hafa bar ym 
frá hans veldi 

og kallaði þig til að vinna það 
vökumannsstarf, 
sem vígt er leit hans fram að 
ævinnar kveldi. 

Undir þetta tökum vér fornvinir 
skáldsins og félagar heilum huga, 
og jafn heilhuga samþykkjum vér 
ummælin í lokaerindi kvæðisins, 
sem vafalaust er einnig, hvað Tómas 
skáld snertir, talað út úr hjarta 
ljóðavina almennt með þjóðinni: 

Ég efa það ekki, að vér leituðum 
langt yfir skammt 


og lykkjurnar urðu margar á flestra 
vegi; 

og hrakfarir nógar, — en heillastund 
var það nú samt, 

er heilagar dísir þér sýndu, hvar 
nema skal stað. 

Því betur, sem árunum fjölgar, vér 
finnum, að það 

var fyrsta árblik af þínum sigur 
degi. 

Þá skildist þér, vinur, að hof hins 
heilaga elds 

var hjarta þín sjálfs, og þar verður 
strenginn að bifa 

og seiða fram tóninn í auðmýkt og 
ást til hvers lífs 

á okkar dýrðlegu jörð. — Því mun 
starf þitt lifa. 

I. 

Tómas Guðmundsson er fæddur 
6. janúar 1901 á Efri-Brú í Gríms- 
nesi og standa að honum traustar 
bændaættir austur þar. Foreldrar 
hans voru þau Guðmundur Ög- 
mundsson, bóndi að Efri-Brú, og 
kona hans Steinunn Þorsteinsdóttir 
hreppstjóra á Drumboddsstöðum í 
Biskupstungum, nú bæði látin fyrir 
allmörgum árum. 

Tómas lauk stúdentsprófi á 
Menntaskólanum í Reykjavík vorið 
1921. Var þá mikil skáldaöld í skóla, 
eins og frægt er orðið, og hefir 
skáldið lýst því á minnisstæðan 
hátt í einu hinna snjöllu kvæða 
sinna: 

Þá færðust okkar fyrstu ljóð í letur, 
því lífið mjög á hjörtu okkar fékk. 
Og geri margir menntaskólar betur: 
Ég minnist sextán skálda í fjórða 
bekk. 

Eftir að hafa lokið lögfræðiprófi á 
Háskóla íslands 1926, stundaði 




10 TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Tómas málaflutning í Reykjavík 
næstu þrjú árin, en varð síðan að- 
stoðarmaður á Hagstofu íslands 
fram til ársloka 1943. Síðan hefir 
hann gefið sig að ritstörfum. For- 
maður Bandalags íslenzkra lista- 
manna var hann árin 1943 og 1949, 
og ber það vitni trausti því og vin- 
sældum, sem hann nýtur í hópi 
skáldanna og listamannanna. 

Þegar hann stendur nú á fimm- 
tugu, á Tómas Guðmundsson sér að 
baki æði víðtækan, og þó um annað 
fram sérstaklega merkilegan rit- 
höfundarferil, sem aðeins verður þó 
í þessari greinargerð rakinn 1 
nokkrum megindráttum, því hér er 
eigi um tæmandi bókfræðilega upp- 
talningu að ræða á ritverkum hans. 

Ber þá fyrst að geta kvæðabók- 
anna, en þær eru: Við sundin blá, 
Reykjavík 1925, önnur útgáfa 1950; 
Fagra veröld, Reykjavík 1933, önn- 
ur útgáfa 1933, þriðja útgáfa 1934, 
fjórða útgáfa 1947; Síjörnur vorsins, 
Reykjavík 1940, en árið áður kom 
út í París frönsk þýðing á kvæðum 
Tómasar (Poémes islandais) eftir 
Pierre Naert háskólakennara; og 
Fljóíið helga 1950. 

Ásamt með Magnúsi skáldi Ás- 
geirssyni var Tómas ritstjóri tíma- 
ritsins Helgafells 1943—46, er þeir 
félagar höfðu stofnað, og á hann þar 
margt greina og fjölda ritdóma, er 
sýna víðtæka bókmenntaþekkingu 
hans, smekkvísi og glöggskyggni í 
þeim efnum. 

Af þýðingum hans má telja: 
Arabiskar næiur (Þúsund og ein 
nótt), með Páli Skúlasyni, Reykja- 
vík 1934; hið fræga rit Nóa Nóa 
eftir Paul Gauguin (með prýðilegum 
formála um höfundinn), Reykja- 


vík 1945; og leikritið Meðan við 
bíðum eftir Johan Borgen, er leikið 
var í Reykjavík 1949. 

Tómas hefir einnig af mikilli 
prýði annast þessar útgáfur verka 
íslenzkra skálda og samið um þau 
ítarlegar og ágætar inngangsrit- 
gerðir: Ljóðmæli Stefáns frá Hvíta- 
dal, Reykjavík 1945; rit Jónasar 
Hallgrímssonar, Ljóðmæli, Reykja- 
vík 1945, í óbundnu máli, Reykja- 
vík 1946; ný útgáfa, Rilsafn (í tveim 
bindum), Reykjavík 1947; þriðja út- 
gáfa í einu bindi 1949. Tómas ritaði 
einnig einkar fögur minningarorð 
framan við íslenzku útgáfuna af 
kvæðum norska öndvegisskáldsins 
Nordahl Grieg, Friheten, Reykjavík 
1943; einnig var hann einn af með- 
útgefendum hins mikla kvæðasafns, 
íslands þúsund ár, Reykjavík 1947, 
valdi kvæðin frá 20. öldinni. Og 
þegar þetta er ritað, hafa borist 
fregnir um það, að hann sé að búa 
undir prentun nýja útgáfu af kvæð- 
um Hannesar Hafsteins (ásamt for- 
mála) í tilefni af níutíu ára afmæli 
skáldsins. 

Ekki er það því ofsögum sagt, að 
harla mikið liggur þegar eftir Tómas 
af ritstörfum, og hafa þó eigi öll 
kurl komið til grafar í ofanskráðu 
framtali. Hitt er þó enn verðugra 
frásagnar og ánægjulegra, hversu 
handbragðið á ritum þeim, sem 
hann hefir farið höndum um, er 
vandvirknislegt og smekklegt. 

II. 

Þó að Tómas, jafn hæglátur og 
hann er í eðli sínu, hefði sig lítt í 
frammi á skólaárunum, jafnvel í 
vinahópi, var oss skólabræðrum 
hans og félögum það fyllilega ljóst, 
að hann var gæddur næmri at- 



TÓMAS GUÐMUNDSSON 


11 


hyglisgáfu, stórum meiri fegurðar- 
smekk en almennt gerðist, og ríkri 
ljóðrænni skáldgáfu; væntum vér 
því, margir hverjir, mikils af hon- 
um í ljóðagerðinni, er tímar liðu, 
enda er það nú löngu á daginn 
komið. 

Að vísu skar fyrsta ljóðabók hans, 
Við sundin blá (1925), sig að ýmsu 
leyti ekki úr öðrum fyrstu ljóða- 
bókum ýmsra þeirra skálda, er um 
sömu mundir komu fram á sjónar- 
sviðið, enda vakti þetta safn hans 
eigi neina verulega athyggli al- 
mennings, þótt það færi eigi fram 
hjá ýmsum ljóðaunnendum. Um 
viðtökur þessarra skólaljóða sinna 
og uppruna þeirra ræðir höfundur- 
inn annars mjög hispurslaust í eftir- 
tektarverðum formála að hinni nýju 
útgáfu þeirra (1950), og er réttast 
að gefa honum orðið, áður en lengra 
er farið í mati á þeim: 

„Við sundin blá kom út í apríl- 
mánuði 1925 og voru útgefendurnir 
nokkrir stúdentar. Vöktu kvæðin 
fremur litla eftirtekt og öfluðu 
hvorki höfundinum frægðar né út- 
gefendunum fjár. Þó hefir seinna 
tekizt svo til, að kver þetta er með 
öllu þrotið, og hafa þau eintök, er 
lent hafa hjá fornbókasölum hin 
síðari ár, komizt í ótrúlega hátt 
verð. Fyrir þá sök hefir nú verið 
horfið að því ráði að láta prenta 
kverið á nýjan leik og kann þó ýms- 
um að finnast sem því sé gert full 
hátt undir höfði með slíkri rausn. 
Kvæðin eru flest til orðin á mennta- 
skólaárunum og bera að sjálfsögðu 
mörg og auðsæ merki þess aldur- 
skeiðs, en þó má vera, að þau séu 
í heild öllu einhæfari að yfirbragði 
og gerð en efni stóðu til. Af einskon- 
ar „fagurfræðilegum“ hégómaskap, 


sem ég hirði ekki um að gera nán- 
ari grein fyrir, lét ég rhér, þegar ég 
valdi kvæðin til prentunar, sérstak- 
lega annt um, að þau hefðu öll sem 
samfelldastan svip, og gekk því með 
ráðnum hug fram hjá nokkrum 
þeim ljóðum, sem annars hefðu 
helzt verið til þess fallin að gera 
kverið fjölbreyttara að viðfangs- 
efnum og stíl. Þannig eru nokkur 
þau kvæði, er seinna birtust í 
Fögru veröld, til orðin, að minnsta 
kosti í fyrstu gerð, áður en Við 
sundin blá var prentuð. En þó að ég 
láti þessa getið, sumpart mér til af- 
sökunar, þá segir það sig sjálft, að 
ég mundi ekki hafa leyft endur- 
prentun ljóðanna, ef ég vildi ekki 
framar við þau kannast. Þau eru 
mér sjálfum persónuleg minning 
um harla fjarlægan — og sjálfsagt 
mjög óraunsæjan — hugarheim, 
þar sem fegurðin ein var hvort- 
tveggja í senn, takmarkið og vegur- 
inn að takmarkinu. Sum kvæðanna 
eignuðust líka á sínum tíma, þrátt 
fyrir allt, góðfúsa lesendur meðal 
ungra skáldbræðra og æskuvina 
höfundarins, og með þakklæti til 
þeirra allra, lífs og liðinna, skal þess- 
um formálsorðum lokið“. 

Og hvað sem segja má um ungæð- 
isbrag á æskuljóðum þessum, þá eru 
þau öll mjúkstíg, og bera órækt 
vitni smekkvísi skáldsins um mál- 
far og bragfimi hans. Óneitanlega er 
t. d. bæði fallega og þýðlega í streng- 
ina gripið í upphafskvæðinu, „Um 
sundin blá", en þessi eru fyrsta og 
niðurlagserindið: 

Um vorkvöldin síðla ég sigli einn 
um sundin blá. 

Til hvíldar er heimurinn genginn 
og hljómarnir þysmiklu fallnir í dá. 



12 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Um sofandi varir fer viðkvæmt bros 
meðan vornóttin gengur hjá. 

- 0 - 

Á burtu með söngvunum sál mín 
líður 

um sundin blá- 

I líðandi niði vorblárra vatna 
vaggaðu, húmnótt, sorg minni og 
þrá — 

Lát hægan drjúpa af dularhönd 
þinni 

draumveig á syrgjandans brá. 

Hér lýsir sér einnig vel sá andi, 
er svífur yfir vötnum í bókinni, tón- 
tegundin, sem ljóðin eru ort í, þrung- 
in ásthrifni, draumlyndi og trega. 
Meðal ljóðrænustu og fegurstu 
kvæðanna í bókinni er þetta heil- 
steypta smákvæði, samnefnt fyrstu 
ljóðlínunni: 

Eitt hjarta ég þekki, eitt hjarta, 
sem hamingjuna fann. 

Og skógurinn angaði allan daginn 
og elfan söng og rann. 

Sumir leita þess alla ævi, 
sem aðra bindur í hlekki. 

Á harmanna náðir þau hjörtu flýja, 
sem hamingjan nægir ekki. 

Eitt hjarta ég þekki. Því er 
svo þögult allt í kringum mig. 
Streym, elfur, hægt í hafið. 

Lát húmið, skógur, byrgja þig. 

Þegar nánar er að gáð, svipmerkja 
einnig þessi æskukvæði skáldsins 
sum einkenni seinni kvæða hans, þó 
að síðar sé í fastmótaðri og list- 
rænari mynd, sérstaklega ástin og 
aðdáunin á lífinu og fegurðinni, er 
orðið hafa meginþættir í skáldskap 
hans. Ágætt dæmi þess er þetta er- 
indi úr kvæðinu „Komdu!“: 


I dvala líður nóttin og dökkvinn 
óðum flýr, 

en dagurinn, sem rís, yfir nýrri gleði 
býr, 

og ljóma slær á liðna tímans vegi. 
Hve veröldin er fögur og ævin ljúf 
og löng, 

og ljúft er nú að geta með hjörtun 
full af söng 

und hvítum seglum siglt mót 
björtum degi. 

III. 

En þó skáldið sigldi nú fleyi sínu 
„hvítum seglum mót björtum degi“, 
var þess harla langt að bíða, að hann 
kæmi í höfn úr þeirri för út í lönd 
drauma og ævintýra. Átta ár liðu, 
áður en hann sendi frá sér nýja 
kvæðabók, og munu margir vafa- 
laust hafa verið farnir að halda, að 
hans biðu sömu örlög og flestra 
hinna „sextán skáldanna" úr fjórða 
bekk, sem beint höfðu æskuást sinni 
á skáldgyðjunni inn á aðrar brautir. 
Svo var þó eigi, góðu heilli, um 
Tómas Guðmundsson. Eftir átta ár 
rauf hann þögnina með útkomu 
ljóðabókar sinnar Fagra veröld,, og 
gat nú hver sá, er á ljóðum kunni 
nokkur veruleg skil, séð það ótví- 
rætt, að hér var á ferðinni óvenju- 
legt ljóðskáld. Með þessari bók sinni 
vann Tómas sinn fyrsta mikla bók- 
menntalega sigur, og hann var vel 
að þeim sigri kominn, því að í þess- 
um kvæðum hans fór saman frábær 
fágun í máli og bragarháttum, ljóð- 
ræn fegurð og frumleiki í efnismeð- 
ferð. Hann sló á nýja strengi í ís- 
lenzkri ljóðagerð, enda féll þessi bók 
í svo frjóa jörð hjá ljóðavinum, að 
hún kom út í þrem útgáfum á stutt- 
um tíma, og nýlega í fjórðu útgáfu, 
eins og þegar hefir getið verið. Sér- 



TÓMAS GUÐMUNDSSON 


13 


stætt listaskáld hafði haslað sér völl 
og gengið til heiðurssætis á Braga- 
bekk og í meðvitund og bókmennt- 
um þjóðarinnar. 

Hin „Fagra veröld“ skáldsins er 
um annað fram heimur hjartafólg- 
inna minninga hans frá skólaárun- 
um í hinni ungu og ört vaxandi 
höfuðborg íslands, minningar, er 
legið hafa í dái, líkt og fræ í moldu, 
í huga hans árum saman og nú 
blómgast í allri fegurð sinni, sveip- 
aðar rómantískum bjarma fjarrænna 
töfra. Með fortíðina að baktjaldi og 
í ljósi hennar túlkar skáldið sam- 
tíðina, því að sál hans bergmálar í 
söng allt það umhverfis hann, sem 
minnir á liðna tíð. Og þegar hann 
hugsar til horfinna daga, fyllist 
hjarta hans trega, er verður að hjart- 
næmum undirstraum sársauka og 
saknaðar í kvæðum hans. Þessi geð- 
blær er færður í snilldarlegan bún- 
ing í upphafskvæði bókarinnar, 
„Gömlu ljóði“, er lýkur með þessum 
angurblíðu ljóðlínum og bæn til 
næturinnar: 

Dauð ertu, borg, og aldrei mun 
æskan framar 

ástfangin vitja þinna rökkvuðu 
garða! 

Aldrei framar mun fagnandi dagur 
rísa 

og fara með dansglaðan hlátur um 
torg þín og stræti. 

Gleymd er þín saga og eigi sér enga 
minning. 

Eilífðin vaki hljóð yfir rústum 
þínum. 

En nótt, þú, sem svæfir sorgir og 
fögnuð dagsins 

og sumarsins dýrðar í fölnuðu laufi 
geymir! 


Ég veit, að augu þín lykja um ljósið 
sem myrkrið. 

Því leita ég horfinna geisla í 
skuggum þínum. 

Tak þú mitt angur og vinn úr því 
söng, er sefi 

söknuð alls þess, er var og kemur 
ei framar. 

Þó lifir æskuandinn enn í hjarta 
skáldsins, og svipað Ómari hinum 
persneska heldur hann áfram að 
njóta líðandi stundar til fullnustu, 
því að hann er sér þess fyllilega með- 
vitandi, hversu lífið og lystisemdir 
heimsins eiga sér skamman aldur. 

Reykjavík er sá miðdepill, sem 
þessi kvæði hverfa um, og, sérstak- 
lega aðalstræti hennar, Austur- 
stræti, hjarta borgarinnar; og þessu 
eftirlætisstræti sínu helgar skáldið 
eitt af sínum ágætustu og snjöllustu 
kvæðum, og er þetta fyrsti kaflinn: 

Nú verður aftur hlýtt og bjart um 
bæinn. 

Af bernskuglöðum hlátri strætið 
ómar, 

því vorið kemur sunnan yfir sæinn. 
Sjá, sólskinið á gangstéttunum 
ljómar. 

Og daprar sálir söngvar vorsins 
yngja. f 

Og svo er mikill ljóssins 
undrakraftur, 

að jafnvel gamlir símastaurar 
syngja 

í sólskininu og verða grænir aftur. 

Og þúsund hjörtu grípur gömul 
kæti. 

Og gömul hjörtu þrá á ný og sakna. 
Ó, bernsku vorrar athvarf, 
Austurstræti, 


14 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hve endurminningarnar hjá þér 
vakna. 

í þessum erindum eru það sýni- 
lega hinar gömlu og hugþekku 
minningar, sem kynda undir, og 
fögnuðurinn yfir nýju vori, en í 
lokaerindunum slær höfundurinn á 
strengi þeirrar góðlátlegu en mark- 
vissu glettni, sem honum er jafn 
eiginleg og tiltæk. 

Grandskoði maður, hins vegar, 
kvæðið í heild sinni, þá er lýsingin 
á borginni í rauninni lítið annað en 
umgerðin um hugstæða myndina frá 
liðnum dögum, sem strætið, svo 
kært skáldinu, kallar fram í huga 
hans. 

Annars staðar í þessum kvæðum 
sínum bregður skáldið upp litarík- 
um og heillandi myndum af Reykja- 
vík í sumar- og haustklæðum, og af 
höfinni með allri sinni ys og þys. 
Ágætt dæmi þeirra kvæða hans er 
„Við höfnina", og fara þrjú fyrstu 
erindin hér á eftir: 

Hér heilsast fánar framandi þjóða. 
Hér mæla skipin sér mót, 
sævarins fákar, sem sæina klufu, 
og sigruðu úthafsins rót. 

Og höfnin tekur þeim opnum örmum 
og örugg vísar þeim leið. 

Því skip er gestur á hverri höfn. 
Þess heimkynni djúpin breið. 

Hér streymir örast í æðum þér 
blóðið, 

ó, unga, rísandi borg! 

Héðan flæðir sá fagnandi hraði, 
sem fyllir þín stræti og torg. 

Sjá skröltandi vagna og bíla, sem 
bruna, 

og blásandi skipa mergð. 
Tjöruangan, asfalt og sólskin 
og iðandi mannaferð. 


— Og skipin koma og skipin blása 
og skipin fara sinn veg. 

Dreymnum augum eftir þeim starir 
æskan þegjandaleg. 
í huganum fjarlægar hafnir syngja. 
Það hvíslar með lokkandi óm: 
Rússland, Asía, England, Kína, 
Afríka, Spánn og Róm. — 

í þessum og öðrum slíkum kvæð- 
um sínum hefir skáldið seitt í strengi 
sína hjartaslög hinnar vaxandi höf- 
uðborgar, sem hafði vafið hann, 
sveitadrenginn að hjarta sér, og sem 
hann, á sina hlið, varð fyrstur til að 
lýsa, og túlka líf hennar, í svipmikl- 
um ljóðum og langlífum, og skipaði 
henni þá um leið og til langframa 
í heiðurssess á bókmentalegu landa- 
bréfi þjóðarinnar. Því hefir hann 
ekki að ástæðulausu verið kallaður 
skáld Reykjavíkur, fyrsta borgar- 
skáld landsins; eigi að síður, eins og 
glöggt má sjá 1 öðrum kvæðum 
hans, á hann sér djúpar og órjúfan- 
legar rætur í átthögum sínum austur 
í Grímsnesinu. 

Þessi Reykjavíkurkvæði skáldsins 
eru með aðlaðandi rómantískum 
blæ, en jafn sérkennileg fyrir 
græskulausa gamansemi þeirra, því 
að Tómasi er það vel að skapi, og 
lætur sú list, að horfa á borgarlífið, 
og mannlífið í heild sinni, með góð- 
látlegum glettnisglampa í augum. 
Þetta lýsir sér ágætlega í kvæðinu 
„Húsin í bænum“: 

Bærinn er skrítinn. Hann er fullur 
af húsum. 

Hús meðfram öllum götum í röðum 
liggja. 

Aldraðir byggja og ungir menn 
kaupa lóðir 

og ætla sér líklega að byggja. 



TÓMAS GUÐMUNDSSON 


15- 


Og samt sem áður er alltaf verið 
að deyja, 

og undarlegt, að það hendir jafnt 
snauða sem ríka. 

Menn kváðu jafnvel deyja frá 
hálfbyggðum húsum. 

Og hinir? Þeir deyja víst líka. 

Já, mönnum finnst það skrítið, sem 
þeir ekki skilja. 

Hver skilur öll þessi hús, sem í 
röðum liggja? 

Hver skilur lífið og allar þess 
óbyggðu lóðir? 

Og af hverju er verið að byggja? 

Stundum fær þessi létta kýmni 
Tómasar á sig alvarlegri blæ, eins 
og í hinu frumlega og snjalla kvæði 
„Hótel Jörð“, en í því ber skáldið, 
á áhrifamikinn táknrænan hátt, 
saman veru manna á jörðu hér við 
dvöl á hóteli, þar sem allir verða að 
lokum að gera upp reikningana, eða 
eins og skáldið orðar það: 

Þá streymir sú hugsun um oss sem 
ískaldur foss, 

að allt verði loks upp í dvölina tekið 
frá oss, 

er dauðinn, sá mikli rukkari, réttir 
oss 

reikninginn yfir það, sem var 
skrifað hjá oss. 

Hvergi nær Tómas þó hærra í 
skáldlegri fegurð í þessari bók sinni 
heldur en í hreinræktuðum ljóðræn- 
um kvæðum hennar, eins og „Jap- 
önsku ljóði“, sem er mikið listaverk 
að málblæ og yndisþokka, og 
„Haustnótt“, jafn hugnæmt og ljóð- 
rænt, en með dýpri undirstraum til- 
finninganna: 


Mánaljós og silfur um safírbláa 
voga! 

Og senn er komin nótt. — 

Það skelfur eins og strengur sé 
strokinn mjúkum boga. 

Og stjörnuaugun loga 

á djúpsins botni demantskært og 

rótt. 

En bráðum rísa vindar við yztu 
sævarósa, 

um unn og strendur lands. 

Og bylgjuföxin rísa sem beðir 
hvítra rósa, 
og boðar norðurljósa 
í perluhvítum stormi stíga dans. 

En fjærst í dýpstu myrkur og lengra 
en augað eygi, 
er aðrir sofa rótt, 
á eirðarlausum flótta um auða 
hafsins vegi 
á undan nýjum degi, 
fer stakur már um miðja vetrarnótt. 

En öll ber þessi ljóðabók sérstak- 
lega merki hins vandfýsna form- 
snillings, sem leikur móðurmálið frá- 
bærlega létt á tungu, byggir kvæði 
sín upp á áhrifamikinn hátt, og er 
gæddur þeim fágæta hæfileika að 
geta klætt innstu hugsanir sínar og 
tilfinningar í samsvarandi listrænan 
búning. 

IV. 

í þakklætis- og verðlaunaskyni 
fyrir bók hans Fagra veröld, bæði 
vegna skáldsnilldar hennar og þá 
eigi síður vegna sérstæðra og töfr- 
andi lýsinga hennar á Reykjavík, 
veitti bæjarstjórnin Tómasi farar- 
styrk, sem gerði honum fært að 
ferðast til Italíu og Miðjarðarhafs. 

í næstu bók hans, Stjörnum vors- 



16 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ins (1940) , eru mörg kvæðin, og sum 
af þeim allra fegurstu, ort undir á- 
hrifum frá þeirri minnisstæðu för, 
er opnaði skáldinp nýja heima. Hér 
eru einnig eigi allfá kvæði, er 
sverja sig í ætt til fyrri bókar hans, 
Fagurrar veraldar, um efni og anda, 
svo sem „Skólabræður“ og „Post 
jucundam“, ný blóm í garði djúp- 
stæðra minninganna frá æskudögum 
og æskuyndi, og formsnilldin er söm 
við sig; jafnframt er slegið á léttari 
strengi. Sannleikurinn er sá, að í 
báðum fyrrnefndum kvæðum, og 
bókinni allri, er leiftrandi kýmnin 
bæði einkar áberandi og að sama 
skapi hugþekkt sérkenni skáldskap- 
arins, og jafnframt auðugri og 
þroskaðri en áður. Þetta kemur eftir- 
minnilega fram í hinum frábæru 
kvæðum „Þegar ég praktiseraði“ og 
„Víxilkvæði“. 

í fyrra kvæðinu lýsir skáldið því 
með ljóðrænni kaldhæðni, er hann 
gerðist lögfræðingur, biðinni eftir 
viðskiptamönnunum, sem aldrei 
komu, og sá hann því þann kostinn 
vænstan að fara að yrkja kvæði á 
skjalapappírinn, stefnu- og víxla- 
eyðublöðin, þangað til pappírinn 
var genginn til þurrðar, og ekki 
annað fyrir hendi en að loka skrif- 
stofunni, en látum skáldið sjálft 
segja sögulokin: 

En seinast, þegar eyðublöðin entust 
mér ei lengur, 

hvað átti ég þá framar við skrifstofu 
að gera? 

Með kærri þökk fyrir viðskiptin ég 
kunngerði eins og gengur, 
að cand. jur. Tómas Guðmundsson 
væri hættur að praktisera. 

Seinna kvæðið er alveg sérstakt í 
sinni röð, því að það er ramm-kými- 


leg sjálfsævisaga víxils, sem nú á 
að framlengja í fertugasta sinn. Hið 
eftirtektarverðasta um þetta kvæði 
er þó það, hversu vel skáldinu tekst 
að klæða þetta hversdagslega við- 
fangsefni í lifandi persónugerfi og 
gera það táknmynd úr mannlífinu. 

Hæfileiki skáldsins til að flétta 
saman hreina ljóðrænu og leiftrandi 
kýmni nýtur sín ágætlega í kvæð- 
inu „Garðljóð“, úr ítalíuferðinni, og 
„Jónsmessunótt“, eins og nafnið 
bendir til með þjóðsögublæ; lýsir 
það álfahátíð á Jónsmessunótt, og 
fellur léttstíg og hröð hrynjandin 
ágætlega að efninu: 

Og dátt skal dansinn stiginn 
fyrst dagurinn er hniginn 
og enginn álfur telur 
það eftir sér að vaka. 

Og álfar berja bumbur 
og blása í álfatrumbur 
svo dýrin fara í felur 
en fuglar hætta að kvaka. 

Og aldnir álfar labba 
og álfakarlar rabba 
um hagi sína saman 
og sælli stunda minnast. 

Þeir totta tómar pípur 
og tregi hjörtun grípur. 

Ó, Guð, hve þá var gaman! 

Hve gott var þá að finnast! 

Aðal bókmenntagildi bókarinnar 
er þó, eins og í Fagurri veröld, í ljóð- 
rænu kvæðunum. í kvæðinu „Við 
Miðjarðarhafið 11 lýsir skáldið á lit- 
auðugan hátt náttúrufegurðinni á 
þeim slóðum, og með enn meiri 
djúpskyggni, þeim skáldlega inn- 
blæstri og þeirri innsýn, sem hann 
varð aðnjótandi í því sögulega og 
rómantíska umhverfi: 



TÓMAS GUÐMUNDSSON 


17 


En inni í garðinum róslitað rökkur 
hneig 

frá rismiklum pálmum, sem hófust 
í þaggandi blæ. 

Og þúsund ára angan úr sandinum 
steig 

frá urtum og víni, sem tíminn 
kastaði á glæ. 

Og tíminn leið og sál mína bar 
með sér, 

og sál mín beið þess áhyggjulaus 
og hljóð, 

sem heilagur andi hvíslaði í 
eyra mér 

og hentað gæti þjóðinni minni 
í ljóð! 

Því himininn skráði sitt andríki’ 
á blóm og blað, 

og mitt barnslega hjarta fylltist af 
þakkargjörð. 

Þá birtist sem leiftur úr lundinum 
handað að 

ein af lausavísum Drottins á þessari 
jörð. 

Og sjá! Ég skynjaði inntak hins 
eilífa ljóðs, 

sem ódauðleikans glóð undir 
vængjum ber, 

því draumar liðinna kynslóða 
kvöddu sér hljóðs 

og kröfðust að fá að lifa í brjósti mér. 

Og aldrei síðan hjarta mitt hóf 
að slá 

jafn himnesk vitneskja sál mína 
valdi tók, 

hve okkar ljóð eru lítil við hliðina á 

hinum leyndardómsfulla skáldskap 
í Drottins bók. 

„I klausturgarðinum 11 , einnig úr 

ítalíuferðinni, er hjartnæm lýsing á 

djúpri löngun skáldsins til að endur- 


heimta drauma og hugsjónir æsku 
sinnar og gera þau að nýjum aflvaka 
í lífi hans. Kvæði þetta, sem er 
meistaralegt að málfari og samlík- 
ingum, sýnir frábærlega vel hæfi- 
leika skáldsins til að finna dýpstu 
hugsunum sínum og hræringum 
hæfan og listrænan búning. Hámarki 
sínu nær þó ljóðræn fegurðin í 
kvæðinu „Þjóðvísu“, sem margir 
telja fegursta kvæði skáldsins, en 
fegurðarinnar og töfranna í þessu 
gullfagra kvæði um draum og harm 
smámeyjarinnar, er var „dularfulla 
blómið í draumi hins unga manns“, 
njóta menn aðeins til nokkurrar 
hlítar við lestur þess. 

Ljóðrænir og draumrænir töfrar 
skáldskaparsnilldar Tómasar Guð- 
mundssonar klæðast því glæsilegum 
búningi í þessum og fleiri kvæðum 
safnsins. í upphafs- og lokakvæðum 
þess, „Aladdín“ og „Eftirmála“, er 
grunntónninn, eins og svo oft áður, 
treginn yfir horfinni æsku með 
draumaveröld hennar, samhliða leit 
eftir fegurð og hamingju, sem skáld- 
ið heldur áfram að finna í unaði líð- 
andi stundar. En eins og þung undir- 
alda er meðvitundin um fallvaltleik 
jarðneskra gæða og geigvænn ugg- 
urinn um stöðuga nálægð dauðans. 

Þó að ýmsum muni þykja lífs- 
skoðun þessi æði neikvæð, er eigi 
að síður í kvæðum Tómasar fram 
að þessum tíma, mikla svölun að 
finna listhneigðum sálum, því að 
hann er eigi aðeins gæddur hæfi- 
leikanum til þess að sjá fegurðina í 
lífinu, jafnvel á hinum ólíklegustu 
stöðum, heldur á hann þá enn þá 
fágætari gáfu að geta gert aðra hlut- 
hafa í þeirri fegurð í listrænum 
skáldskap sínum. 



18 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


V. 

Liðu nú tíu ár þangað til Tómas 
sendi frá sér nýja ljóðabók, og biðu 
margir hennar með óþreyju, ekki 
sízt vegna þess, að kvæði hans, sem 
komið höfðu út á því tímabili í blöð- 
um og tímaritum, báru því vott, að 
hugðarmál hans og horf við lífinu 
höfðu tekið mikilli og djúpstæðri 
breytingu og skáldskapur hans að 
sama skapi um anda og innihald. 
Þetta kom einnig ótvírætt á daginn, 
þegar hin langþráða bók hans, 
Fljótið helga, kom út stuttu fyrir 
jólin 1950. Hún sýnir það, svo að 
eigi verður um villst, að Tómas hef- 
ir á síðasta áratug stórum vaxið að 
djúpskyggni og víðfeðmi, að ó- 
breyttri þeirri frábæru ljóðfegurð og 
listrænni fágun, sem alltaf hefir 
svipmerkt kvæði hans. Var útkoma 
bókar þessar með réttu talin mikill 
bókmenntaviðburður. Með henni 
hefir höfundurinn einnig (fram að 
þessu) unnið sinn mesta bókmennta- 
sigur og tekið sér sess meðal önd- 
vegisskálda þjóðarinnar. 

Ekki þarf annað en lesa fyrsta 
kvæði bókarinnar, „Kvöldljóð um 
draum“, til þess að sannfærast um, 
að hér er ekkert hversdagsskáld á 
ferð, en kvæðið hefst rneð þessum 
erindum: 

í kvöldrauð gljúfur hrynur 
dauðahljótt 

hið hvíta ljós, er skein á runni og 
bárum. 

Því vorið hefur mælt sér mót í nótt 
við mánaskin frá löngu horfnum 
árum. 

Og það er eins og elfan skipti um 
róm. 

Svo ástúðlegum hreimi fossinn niðar 


sem varist hann að vekja kvöldsvæf 
blóm. 

Hann vill að jörðin njóti svefns og 
friðar. 

Svo spegla hyljir heiði stjörnumilt, 
en handan vatnsins, lágt við fjallsins 
rætur, 

er dalsins kirkja horfin hægt og 
stillt 

í hljóðan skugga fjólublárrar nætur. 
Og meðan rökkri reifast sofin jörð, 
sem reikar dreymin meðal 
himinstjarna, 

hún vakir hrum og heldur tryggan 
vörð 

um hinzta náttstað þreyttra 
jarðarbarna. 

Þetta er sannarlega fögur og til- 
komumikil náttúrulýsing, ágætt 
dæmi þess, hvernig skáldinu lætur 
sú myndasmíð, hversu snjall málari 
hann er í orðum. Samt er þetta ekki 
nema bakgrunnur meginefnis þessa 
merkilega kvæðis, sem er fágæt 
sjálfslýsing. Höfundurinn gengur 
þar á vit við liðna tíð, verður á ný 
lítill drengur, „skáld og drauma- 
maður, sem skyggnum þrettán vetra 
augum starir“; hann horfist djarf- 
lega í augu við sjálfan sig og gerir 
upp reikningana. Kristmann Guð- 
mundsson rithöfundur fór ekki vill- 
ur vegar, er hann lét svo ummælt 
um þetta snilldarlega kvæði (sem 
auðvitað verður að lesast í heild 
sinni), að undir kyrru og mildu yfir- 
borði þess búi „dulmögnuð kyngi 
sjálfsrannsóknar og sálarbaráttu, er 
endað hefir með sigri og heiðríkri 
karlmannsró". í kvæðinu fara saman 
dýpt og alvöruþungi, og þannig 
yrkir sá einn, sem náð hefir miklum 
andlegum þroska, glímt við sjálfan 



TÓMAS GUÐMUNDSSON 


19 


sig og vandamál mannlegrar tilveru, 
og gengið sigrandi af hólmi. 

Eigi að síður hefir Tómas ekki 
glatað hæfileikanum til þess að slá 
á léttari strengi góðlátlegrar glettni 
á sinn eiginlega og frumlega hátt, 
jafnvel þegar hann sjálfur á í hlut, 
eins og fram kemur í kvæðinu „Að 
vera samtíða sjálfum sér“, sem er 
bráðskemmtilegt. Af skyldum toga 
spunnið, en viðameira, er „Bréf til 
látins vinar“. Sérstæð kýmnigáfa 
skáldsins, sem ósjaldan finnur sér 
framrás í markvissri kaldhæðni, 
eins og þegar hefir verið bent á, 
nýtur sín þar ágætlega; þetta erindi 
verður að nægja sem dæmi: 

En dánum fannst okkur sjálfsagt að 
þakka þér 

og þyrptumst hljóðir um kistuna 
fagurbúna. 

Og margir báru þig héðan á höndum 
sér, 

sem höfðu í öðru að snúast þangað 
til núna. 

En þetta er afrek, sem einungis 
látnum vinnst, 

í allra þökk að gerast virðingar- 
mestur. 

Því útför er samkoma, þar sem oss 
flestum finnst 

í fyrsta sinn rétt, að annar sé 
heiðursgestur. 

Mikill snilldarbragur er enn sem 
fyrri á hinum hreinræktuðu ljóð- 
rænu kvæðum skáldsins, eins og sjá 
má af hinu gullfagra kvæði „Fljúg- 
andi blóm“, er jafnframt speglar 
eftirminnilega lífsskoðun hans: 

Og seg þú mér, ljóð mitt, hvort ekki 
er einmitt þetta 


hin eina gleði, sem sálir og kvæði 
varðar, 

að mega í auðmýkt fara að dæmi 
fuglsins, 

sem flýgur í erindum guðs milli 
himins og jarðar? 

Um annað fram eru það samt hin 
alvöruþungu og stórbrotnu lengri 
kvæði bókarinnar, fáguð og formföst 
og þrungin að hugsun, sem setja 
svip sinn á hana og skapa henni sér- 
stöðu í skáldskap höfundar, því þar 
lýsir sér ný hlið á honum. Tómas 
hefir auðsjáanlega nætt inn í hjarta- 
rætur í „stormum sinna tíða“, 
heimsstyrjöldinni síðari, sem óhætt 
mun mega segja, að valdið hafi 
straumhvörfum í lífshorfi hans og 
skáldskap. Þeirri reynslu hans er 
lýst á áhrifamikinn og listrænan 
hátt í kvæðinu „Heimsókn 11 . Gestur- 
inn, sem knúð hefir dyr skáldsins, 
vakið hann af andvaraleysinu og 
glætt honum nýja útsýn og ábyrgð- 
artilfinningu í brjósti, er lífið í öll- 
um ömurleik sínum; en þannig far- 
ast skáldinu sjálfu orð: 

Því lífið kemur sjálft í þetta sinn 
að sækja þig en ekki skáldskap þinn. 
Það hefur öðrum erindum að gegna. 
Og það er skáld, sem yrkir öll sín 
ljóð 

frá eigin brjósti, misjafnlega góð, 
en hreyfir aldrei hending rímsins 
vegna. 

Og vei þeim, sem ei virðir skáldskap 
þann, 

sem veruleikinn yrkir kringum 
hann, 

og stendur ógn af skáldsins 
tungutaki. 



20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Því sjá, hann fléttar einnig örlög 
þín 

við örlög bræðra þinna í kvæðin 
sín. 

Þar búa allir undir sama þaki. 

Á sömu strengi er slegið í hinu 
samfellda og svipmikla kvæði 
„Haust“, en í því er jafnframt undir- 
alda djúps trega. Kvæðið „Út vil 
ég — heim“ lýsir því vel, hve höf- 
undi hafa, að vonum, gengið til 
hjarta þung örlög Norðurlandaþjóð- 
anna á stríðsárunum. Hreimmikið 
kvæði og hugsun hlaðið er „Dansinn 
í Hruna“, fléttað markvissri ádeilu 
að öðrum þræði, en hins vegar lof- 
söngur um sigurmátt og skapandi 
mátt mannsandans. 

í fögru kvæði og þýðu um Jónas 
Hallgrímsson lýsir Tómas snilldar- 
lega hlutverki Jónasar og vakningar- 
starfi í íslenzku þjóðlífi, og óbein- 
línis um leið menningar- og vakn- 
ingar-hlutverki skáldanna almennt. 
Sætir það engri furðu, að maður, 
sem yrkir svo fagurlega og af jafn 
miklum skilningi um „Listaskáldið 
góða“ og tengsli hans við móður- 
moldina, ber sjálfur í brjósti djúpa 
ættjarðarást og syngur ættjörðinni 
fagra lofsöngva og eggjandi til dáða, 
enda gerir Tómas það á skáldlegan 
og minnisstæðan hátt, svo sem í 
„Ávarpi Fjallkonunnar 11 (17. júní 
1948), þar sem listræn efnismeðferð- 
in og framsóknarhvötin renna í einn 
farveg. 

Svipmest af ættjarðarljóðum 
Tómasar, og eitthvert stórbrotnasta 
og snilldarlegasta kvæðið í allri 
bókinni, er kvæðið „Að Áshildar- 
mýri“. Það er þannig vaxið um heil- 
steypta og þróttmikla hugsun, að 
menn verða að lesa það í heild sinni 


og íhuga til þess að njóta þess til 
fulls og meta. Það er faguryrtur og 
verðugur lofsöngur um „tólf hvers- 
dagsmenn, sem fordildarlaust stóðu 
vörð um rétt sinnar þjóðar“, og jafn- 
framt um alla íslenzka alþýðumenn 
í liðinni tíð, sem unnu ættjörð sinni 
fölskvalaust og létu hvorki kúgun 
né önnur andvíg kjör drepa niður 
frelsishneigð sína. Þetta skilur 
skáldið og túlkar til fullnustu: 

En hvaðan kom þeim sá styrkur, 
sem stórmenni brást? 

Hvað stefndi þeim hingað til 
viðnáms ofbeldi þungu? 

Oss grunar það jafnvel að orð eins 
og föðurlandsást 

hafi æði sjaldan legið þeim mönnum 
á tungu? 

En þeim var eðlisbundin sú blóðsins 
hneigð, 

er bregzt gegn ofríki og nauðung 
án hiks og kvíða, 

og því verður aldrei til samnings við 
óréttinn sveigð, 

að samvizkan ein er það vald, sem 
frjálsir menn hlýða. 

Prýðisvel ort og rismikil eru einn- 
ig önnur tækifæriskvæðin í bókinni, 
en andríkast þeirra og tilþrifamest 
„Hátíðaljóð ’ á aldarafmæli Presta- 
skólans“ (2. október 1947). Annars 
er þessi nýja kvæðabók Tómasar 
svo auðug að skáldlegri fegurð, mál- 
snilld og spaklegri hugsun, að ein- 
stök kvæði og jafnvel einstakar ljóð- 
línur eru ærið efni heillar ritgerðar. 
En einhvers staðar verður að stinga 
við fæti. 

Samt væri það með öllu ósann- 
gjarnt gagnvart skáldinu, að skiljast 
svo við þetta mál, að eigi væri að ein- 
hverju getið þess boðskapar, sem 
bókin hefir að flytja. Eins og þegar 



TÓMAS GUÐMUNDSSON 


21 


hefir verið gefið í skyn, og að nokkru 
kom í ljós í tilvitnunum úr kvæð- 
unum, þó að stiklað hafi verið á 
stóru, þá er sá boðskapur ýmsum 
meginþáttum slunginn. 

Skáldið er eldheitur ættjarðar- 
vinur, glöggskyggn á gildi þjóðlegra 
menningarverðmæta, og boðar þjóð 
sinni heilbrigða föðurlandsást og 
þjóðrækni. Hann er jafn eldheitur 
unnandi frelsis og mannréttinda, og 
því heldur hann einnig hátt á lofti 
í kvæðum sínum logandi kyndli 
þeirra hugsjóna þjóð sinni til vakn- 
ingar og leiðsögu. Hann mælir t. d. 
til hennar alvarlegum varnaðarorð- 
um, er hann segir í „Ávarpi Fjall- 
konunnar“ (17. júní 1950): 

Þá er þín hamingja 
ef hvorki má 
heift né hyggja flá 
hug þinn vinna. 

Varast því að kveðja 
þeim vopnum hljóðs, 
er leita banablóðs 
bræðra þinna. 

Og þessar ljóðlínur beina huga 
lesandans að því, sem er djúpstæðast 
í jákvæðum og lífrænum boðskap 
þessarar bókar skáldsins: — Sú 
sannfæring hans, að eigi mannkynið 
að finna leið út úr núverandi ó- 
göngum, þá verði það að hafna efnis- 
hyggjunni, sem hefir leitt það út á 
refilstigu, og leiða í staðinn til önd- 
vegis mannúðar- og manngildis- 
kenningar kristilegrar lífsskoðunar; 
þetta segir hann kröftuglega í eftir- 
farandi ljóðlínum úr „Hátíðaljóðum 
Prestaskólans“: 

Og treystum því, sem hönd guðs 
hefur skráð: 

í hverju fræi, er var í kærleik sáð, 


býr fyrirheit um himnaríki á jörðu. 
Hver heilög bæn á vísa drottins náð. 
Og skyldum vér ei ógn og hatri 
hafna 

fyrst hjálp og miskunn blasir ö'llum 
við 

í trú, sem ein má þúsund þjóðum 
safna 

til þjónustu við sannleik, ást og frið. 

Þetta er kjarninn í þeim grund- 
vallandi og tímabæra boðskap, sem 
Tómas Guðmundsson flytur þjóð 
sinni í þessari nýju kvæðabók sinni. 
Og þar sem sá boðskapur er klæddur 
í óvenjulega fágaðan og listrænan 
búning máls og ljóðforms, þá talar 
þessi boðskapur skáldsins bæði til 
heila og hjarta lesandans, til skyn- 
semi og listhneigðar þjóðarinnar. 
Óneitanlega rækir Tómas Guð- 
mundsson því vel spámannlegt hlut- 
verk hins mikla skálds: Að halda 
hátt á lofti fyrir þjóð sinni björtu 
blysi hinna æðstu lífssanninda og 
manndómshugsjóna, en slaka þó eigi 
til um strangar kröfur ljóðlistar- 
innar. 

Sæmir svo vel að skilja við skáldið 
á einum hátindinum í þessari bók 
hans láta skáldið kveðja lesandann 
með niðurlagsorðunum úr síðasta 
kvæði hennar, samnefnt henni, sem 
jafnframt er eitt allra fegursta 
kvæði hennar: 

Og geiglausum huga ég held til móts 
við haustið, sem allra bíður. 

Og sefandi harmljóð hins helga 
fljóts 

úr húminu til mín líður. 

Eins veit ég og finn að það fylgir 
mér 

um firrð hinna bláu vega, 

er hníg ég eitt síðkvöld að hjarta þér, 

ó, haustfagra ættjörð míns trega. 



DR. J. J. PÁLSSON: 


Hvalreki 

Leiksýning í einum þæiii 


PERSÓNUR 

Bæarsijórinn — stór maður vel á 
sig kominn. Álit hans í hverju máli 
er úrskurður hæzta réttar. Þetta 
gerir hann kunnugt með því, að 
klemma saman varirnar að lokinni 
setningu eða málsgrein. Finnist 
honum sérstaklega mikið til um orð 
sín, sem oft ber við, hleypir hann 
brúnum og glápir á fætur sína eða 
út í bláinn. 

Rósa — ung og fögur hispursmey, 
einkaritari bæarstjóra. 

Subba — öldruð vinnukona. Hafa 
erfið lífskjör, að miklu leyti máð út 
flest þau sérkenni, sem aðgreina 
eina manneskju frá annari. Rödd 
hennar er laus blæbrigða og orðin 
áherzlulaus; og því líkast, að hún 
tali aðeins við sjálfa sig. 

Tveir Frétiamenn — innan þrí- 
tugs, kvikir í hreyfingum, áhuga- 
samir um starf sitt. Vel klæddir 
heimsmenn. 

Raddir frá hátalara: gönguþulur, 
maður, kona, frumbýlingur. 

LEIKSVIÐIÐ 

Einkastofa bæarstjórans á heimili 
hans. Á hægri vegg, dyr framarlega. 
Aftar ritvél á hæfilegu borði og 
stóll að baki þess. Á miðjum vinstri 
vegg, stór arinn og brennur rafeld- 
ur á. Að öðru leyti er veggurinn 


upptekinn bókhillum. Á arinhill- 
unni eru margir viðeigandi skraut- 
munir, en fremst á henni stendur 
hátalari. Á bakvegg er breiður 
gluggi, að hálfu hulinn tjöldum. 
Undir glugganum stórt skrifborð og 
stóll að baki þess. Á vinstri enda 
borðsins er talsímatæki, sem ná má 
til einnig af þeim sem við ritvélina 
situr. Framarlega á borðinu skraut- 
ker. í því er visinn blómvöndur. Að 
baki kersins ritföng. Margir stólar 
í óreglu um gólfið, tvö spilaborð, 
og dívan undir vinstri vegg framar 
arinum. Á spilaborðunum eru fullir 
öskubakkar, með hálfreyktum vindl- 
um og vindlingum, og undir þeim 
tómar vín- og sódavatnsflöskur. 
Þetta er að vorlagi í dögun. Tungl- 
ið skín inn um gluggann. Það og 
glætan frá arineldinum eru hið eina 
sem lýsa stofuna. Meðan sýningin 
fer fram, birtir af degi. Þegar tjald- 
ið er dregið frá, er leiksviðið autt og 
er svo um nokkur augnablik. 

Rósa — (kemur með handtösku, 
sem hún leggur hjá ritvélinni. 
Kveikir, svo stofan er vel lýst upp. 
Lítur um stofuna). Er það nú frá- 
gangur! (Tekur um nefið). Mikil þó 
bölvuð fýla. (Kallar) Subba, — 
Subba! — Subba! (Síminn hringir 
og hún svarar. Röddin breytist, 
verður lág og þýð). Halló! Einka- 



HVALREKI 


23 


skrifstofa bæarstjórans. — Ó! — 
Já. — Já. Ég var einmitt að kalla í 
hana þegar síminn hringdi. — Já, 
ég skal sjá um, að hún hreinsi til. 
Sannast að segja er full þörí á því. 
(hlær lágt). Sjálfsagt. — Já, það 
skal alt verða í röð og reglu. (Hring- 
ir upp. — Kallar) Subba! — Kerl- 
ingaruglan hefir þó aldrei farið í 
bælið. (Tekur blómvöndinn úr ker- 
inu. Fer. Heyrist kalla) Subba, 
Subba! Komdu, segi ég. Bæarstjór- 
inn skipar þér, að ræsta skrifstof- 
una. (Leiksviðið autt). 

Rödd frá háialaranum — Þetta er 
Jón-Jón, þulurinn ykkar, frá út- 
varpsstöðinni FLAN, þó ég útvarpi 
ekki þaðan í þetta sinn, heldur út 
á víðavangi, hvar sem ég er staddur, 
hvar sem ég get flutt ykkur fréttir 
af leitinni. Ég vonast til að gefa 
ykkur rennandi, rungandi fréttir um 
alt sem við ber í þessari mikilfeng- 
legu, stórkostlegu leit eftir Hjör- 
varði. Bæarstjórinn ykkar sýnir hér, 
sem oftar, þá mannúð og skörungs- 
skap, sem hann er þektur að. (Rósa 
kemur með ferskan blómvönd og 
lagar hann í kerinu. Sezt við ritvél- 
ina og hlustar á útvarpið meðan 
hún opnar tösku sína og tekur að 
fagurgera sig). Hann gerði sig ekki 
ánægðan með, að hefja þá ýtarleg- 
ustu mannleit sem sögur fara af hér 
í Bæarbæ og þó víðar sé litið, held- 
ur ræður hann þaulvanan þul, þul- 
inn ykkar, hann Jón-Jón, frá stöð- 
inni FLAN, með göngu-útvarp til að 
flytja aðkomandi blaðamönnum 
fréttir af leitinni. „Velferð Hjör- 
varðar, ef til vill líf hans liggur við, 
og á alþjóð heimting á, að frétta 
jafnóðum hverju hér framvindur. 
og í stað þess, að krókna út í morg- 


unkælunni, mega fréttamenn sitja 
inni í hlýrri einkaskrifstofu minni“. 
Þetta eru hans óbreytt orð, bæar- 
stjórans ykkar í Bæarbæ. Enn er 
ekki bjart af degi, og þó er þessi 
mikla leit í undirbúningi. Megið þið 
treysta á þulinn ykkar, hann Jón- 
Jón, til að fræða ykkur um alt sem 
hér fer fram; en í bráðina slæ ég af. 

Rósa — (Hefir nokkrum sinnum 
hrópað á Subbu) Fjandann er kerl- 
ingin að hökta? Hún þóttist ætla að 
koma á sjónhendingu. 

Subba — (Kemur með fötu og 
fjaðrakúst í annari hendi, en lokað 
ritsímaskeyti í hinni). Hvaða ódæma 
hróp og köll eru í þér, manneskja? 
Eins og ég væri heyrnarlaus. 

Rósa — Nú, því komstu þá ekki? 
Ég hélt þú værir komin í bælið. 

Subba — Jú það er nú líkt því, 
að maður fái að hvíla sig, meðan 
þessi óvinarins ósköp ganga á. Eins 
og allir í Bæarbæ þurfi að verða 
vitlausir, þó garmurinn hann Hjör- 
varður hyrfi burt, án þess að kveðja 
kóng og prest. 

Rósa — Ég kallaði ekki á þig til 
að jagast mér til skemtunar. Sýnist 
þér veita af að þrífa til hérna í stof- 
unni? — En hvað, annars, ertu með 
í hendinni? 

Subba — Það er víst símskeyti til 
bæarstjórans. (Réttir það að Rósu). 
Ég tafðist við að afgreiða sendi- 
sveininn. (Fer að tæma öskubakk- 
ana í fötuna). Æ, mér sýnist það 
ekki verra en vant er, eftir að herr- 
arnir staupa sig. (Horfir á Rósu lesa 
símskeytið). Ég hélt að skeytið væri 
til bæarstjórans, en ekki til þín. 

Rósa — (Verður hverft við). 
Hvernig heldurðu það spyrðist fyrir, 
ef bæarráðið léti sér hvarf manns 



24 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


eingu skifta og gerðu ekki tilraun, 
til að hafa upp á honum? 

Subba — Æ, það væri nú sosum 
ekki nema annað eins. En ég var að 
tala um símskeytið. (Starir á Rósu). 

Rósa — Þú varst að tala um að 
allir væru að verða vitlausir út úr 
leitinni. — Eins og annað eins — 
hvað? En því stendurðu svona að- 
gerðarlaus eins og þvara, og glápir 
á mig? 

Subba — Hvað er í símskeytinu? 

Rósa — Hvað varðar þig um það? 
Það er einkamál bæarstjórans. 

Subba — Og þú rífur það upp og 
lest það. 

Rósa — Ég fer svo með öll bréf og 
skeyti til bæarstjórans. Það er ein 
af skyldum einkaritara. (Leggur 
skeytið hjá ritvélinni og heldur 
fagurgerningnum áfram). 

Subba — (Tekur aftur til verks). 
Ja, tarna. Sitt er nú hvað. Og ekki 
ætla ég að þræta við þig um það. 
(Verður litið á hátalarann. Bendir). 
Og til hvers er verið að stássa með 
þetta ferlíkan upp á arinhillu? 

Rósa — Sérðu ekki, það er há- 
talari? 

Subba — Ekki nema prika gjall- 
arhorni upp á arinhillu! 

Rósa — Bæarstjórinn réði þul 
frá FLAN-stöðinni með í leitina, 
svo hann geti sagt frá því sem ber 
við óðar en líður. 

Subba — (Starir á Rósu). Svo þul- 
urinn er út um hvippinn og hvapp- 
inn og talar þar í útvarpið. 

Rósa — Svo er nú það. (Skoðar 
sig í smáspegli). Hefir útvarpið með 
sér. Er sjálfur útvarpsstöð. 

Subba — (Fer hægt að vinnu 


sinni). Það er gamla standið á 
henni, en ekki sosum verra en 
vant er. 

Rósa — (Fægir nöglurnar). Og 
það útvarp er stemt við gjallar- 
hornið hérna. 

Subba — Svo þú þurfir ekki að 
bíða eftir fréttum af Hjörvarði. 

Rósa — Ónei, kerlingargaur. 
Fjandann varðar mig eða aðra um 
hann Hjörvarð. Hér verða frétta- 
menn frá víðlesnum stórblöðum til 
að senda fregnir af leitinni, meðan 
á henni stendur. 

Subba — En ef eingan varðar 
neitt um Hjörvarð, garminn, hér í 
Bæarbæ, hví skyldi aðra varða 
nokkuð um hann — fólk sem aldrei 
hefir heyrt hans getið? 

Rósa — Hver hefir sagt, að nokk- 
urn varði um Hjörvarð? Leitin er 
fréttir, en ekki Hjörvarður. 

Subba — Mikil endemis vitleysa. 
En þetta hefði ég mátt vita. Ekki 
var haft svo mikið við garminn, 
þegar hann lá í flúnni, og hefði víst 
mátt deya drotni sínum hefði bless- 
aður presturinn, og læknirinn líka, 
ekki bjargað honum. Það eru nú 
mennirnir mínir, blessaðir guðs- 
mennirnir. Þá hefði það ekki þótt 
fréttir í göngugjallanda þó Hjör- 
varður hefði hrokkið upp af. Og þá 
mátti bæarráðið ekki leggja fram 
grænan eyri til að halda lífinu í 
manntetrinu. 

Rósa — Eins og það væri ekki alt 
annað mál. Bærinn var ekki skyld- 
ugur, að standa straum af pestinni 
í ókunnum flæking, sem var ný- 
kominn í bæinn. 

Subba — En nú er hægt að standa 
straum af öllum þeim kostnaði, sem 
þetta leitarfargan hefir í för með 



HVALREKI 


25 


sér, og láta fólk vera á fótum nótt 
og dag, bara af því að Hjörvarður, 
garmurinn, hefir ekki látið sjá sig í 
nokkra daga. Hver sosum ætti að 
sakna hans, sem álitinn var ómerki- 
legur utanveltubesefi? Maður mætti 
ætla, að bæarstjórinn yrði guðslif- 
andi feginn, að vera laus við hann. 

Rósa — Er ég ekki búin að segja 
þér, að leitin kemur Hjörvarði ekk- 
ert við? Það er kristileg skylda 
mannfélagsins að leggja alt í söl- 
urnar fyrir mann, sem tapast hefir. 
Og kristileg skylda fer ekki í mann- 
greinarálit. 

Subba — En ekki kristileg skylda, 
að líta eftir einstæðing, þó hann sé 
að lognast útaf, úr flúnni eða hvað 
það nú er. 

Rósa — Ekki lagalega kristileg 
skylda. Alt þess háttar heyrir líkn- 
arstarfsemi til. 

Subba — Æ, svei attan. 

Bæarsljórinn — (Kemur). Hrað- 
aðu þér, gamla kona. Það ætti ekki 
að taka þig hálfa nótt og heilan dag, 
að koma einni stofu í lag. 

Rósa — Nokkuð nýtt að frétta af 
leitinni? 

Bæarsi. — Jú, heldur það. Leitar- 
mönnum fjölgar jafnt og þétt. Ekki 
aðeins okkar mönnum, heldur safn- 
ast að lögregla og slökkvilið frá nær- 
liggjandi bæum. Jafnvel dátar frá 
heræfingastöð fimmtíu mílur héð- 
an. Og þú veizt um helikoptana og 
fréttamenn sem komnir eru. Tveir 
þeirra bíða hér í forstofunni. 

Rósa — Dátar, helikoptar og 
fréttamenn! Þú verður frægur fyrir 
þessa leit. 

Subba — Helikoppar, helikoppar. 
Og sitt er nú hvað. 


Bæarsi. — Hvað muldrar þú, 
gamla kona? Hugsaðu um að ljúka 
verkum hér, svo ég geti kallað 
fréttamennina inn. 

Subba — Ó, sei, sei, já. Sitt er nú 
hvað. 

Rósa — En því fylgjast þeir ekki 
með leitarmönnunum? Ég hélt þeir 
kysu að vera þar, sem eitthvað ger- 
ist, heldur en sitja inní húsi. 

Bæarsi. — Þar verða aðrir blaða- 
menn. Þessum tveimur, sem hér eru, 
er mjög áfram um, að fá sérstakar 
upplýsingar um bæarráðið og sér í 
lagi bæarstjórann í Bæarbæ. Því er 
sjálfsagt að láta fara vel um þá. 
Fréttirnar flytur þeim gönguþulur- 
inn, og hér hafa þeir símann við 
hendina og geta haft stöðugt sam- 
band við blöð sín. 

Rósa — Náttúrlega spyrja þeir 
þig spjörunum úr um hverskonar 
persóna Hjörvarður er. 

Bæarsi. — Því miður gefst mér 
ekki tækifæri, til að svara spurn- 
ingum þeirra. Svo ætti það miður 
vel við, að ég lýsti sjálfur fyrir þeim 
framtakssemi minni og mannskap. 
Enda verð ég fremstur í flokki 
leitarmanna, því skyldan býður, að 
ég sé þar á varðbergi, sem líf eða 
jafnvel lík eins bæarbúa liggur við. 

Rósa — Og hvert eiga þá herr- 
arnir að sækja upplýsingar um 
bæarstjórann og bæarráðið í Bæar- 
bæ? 

Bæarsi. — Til þín, auðvitað. 

Rósa — Til mín! — Ég. — Og svo 
skyldu þeir spyrja mig um Hjör- 
varð, og hnýsast eftir viðskiftum 
ykkar. 

Bæarst. — Ég átti aldrei nein við- 
skifti við Hjörvarð. 




26 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Rósa — Og hvernig á þá að skýra 
áhuga þinn fyrir að finna þér óvið- 
komandi mann? 

Bæarsi. Skyldurækni. Ábyrgðar- 
tilfinning. Heiður Bæarbæar. Líf 
manns eða lík í veði. Það sem þér 
viljið að mennirnir geri yður 
o. s. frv. Ég ber fult traust til einka- 
ritara míns, að gera málefninu góð 
skil. 

Rósa — Ég er þakklát og upp með 
mér, af hversu mikið traust bæar- 
stjórinn ber til mín, en um leið 
hrædd við ábyrgðina, sem þessu 
fylgir. 

Bæarsí. — Einginn þekkir betur 
til þess, sem ég hefi afkastað í Bæar- 
bæ, en þú. 

Rósa — Satt er það. En hleri þess- 
ir fréttamenn eitthvað um uppi- 
standið, sem varð milli prestsins og 
bæarráðsins, út af sjúkrahúsreikn- 
ing Hjörvarðar forðum. — 

Bæarsi. — Fjandann ætli þeir viti 
um það. Enda kemur það ekki leit- 
inni við. Svo gerði bæarráðið aðeins 
skyldu sína með því, að neita að ausa 
út fé almennings þvert ofan í öll 
lög og aukalög. 

Rósa — Veit ég vel. En væri ég 
að safna fréttum um þetta, og hefði 
tækifæri til að krydda þær með inn- 
skoti um prestinn og þetta, sem 
hann kallaði harðýðgi og smásálar- 
skap bæarráðsins. — 

Bæarst. — Slúður! Hreint og 
beint slúður. Svo vita þeir, sem 
kunnugir eru öllum málavöxtum, að 
presturinn og allir hans fylgifiskar 
eru óforskammaðir rauðliðar. Og 
hver tekur mark á þeim óþjóðalýð? 
Eða presti, sem les fjallræðu frelsar- 
ans af stólnum, eins og kafla úr hag- 


fræðibók tuttugustu aldarinnar, án 
þess að sýna lit á, að leggja út af 
henni eins og hverju öðru guðsorði? 

Rósa — Svo geta þessir frétta- 
snapar þefað upp ummæli Hjör- 
varðar um flóðgarðinn við Bæar- 
vatn, og farið að spyrja mig um 
það. 

Bæarst. — Meira slúður! 

Rósa — En Flesjubúar og prestur- 
inn tóku mark á því. 

Bæarst. — Vitaskuld söng prest- 
urinn í þeim tón. Hvers vegna? 
Náttúrlega til þess að vekja óánægju 
og kvíða meðal Flesjubúa. Sú er 
aðferð allra rauðliða, til að splun- 
dera lýðræðinu. 

Rósa — En það eru líka fréttir. Og 
nú vill svo illa til, að Bæará er í 
óvanalegum vexti og hærra í vatn- 
inu en ég man eftir. 

Bæarst. — Þú ert þó ekki farin 
að leggja trúnað á bölvað masið í 
honum Hjörvarði. 

Rósa — Það hefir ekkert að segja, 
hverju ég trúi eða trúi ekki. Spurs- 
málið er hvaða fréttir berast héðan 
af Hjörvarði og bæarstjóranum. Og 
eins og útlitið er með Bæarvatn, 
gæti slúður Hjörvarðar talist fréttir, 
sér í lagi, hafi fréttamenn hlerað 
eitthvað um, hvernig kjaftæði hans 
spilti sölunni, fyrir þér, á Flesjunni, 
eftir að þú lézt mæla hana í hús- 
lóðir. 

Bæarst. — Og ég skattaður marg- 
falt! En þú hefir ekkert orð á þessu 
við fréttamennina. Hjörvarður getur 
verið dauður, legið á botni Bæar- 
vatns, og því ekki kristilegt, að hafa 
óknytti hans í hámælum. 

Rósa — (Brosandi) Satt er það. En 
varla mundi það rýra álit manna á 


HVALREKI 


27 


bæarstjóranum, kvisaðist það, að 
þessi mikla leit er hafin eftir manni 
sem olli bæarstjóranum margskon- 
ar óþæginda og jafnvel fjártjóni. 

Bæarst. — Nei. Bezt að minnast 
ekki á þetta við blaðamenn. 

Rósa — En nú eru óvanalegir 
vatnavextir og eins víst, þeir sendi 
fréttir af því. 

Bæarst. — Vanalegir eða óvana- 
legir. Þú veizt álit mitt um þetta. 

Rósa — (Létt í bragði). Skrítið 
hvernig eitt orð leiðir hugann stund- 
um í nýa átt. Alt 1 einu man ég að 
þeir Pitt og Spritt bjóða óvanaleg 
kjörkaup á kjólum. 

Bæarsi. — (Undrandi) Kjólum! 

Rósa — Já, og það strax í fyrra- 
málið, eða réttara sagt, í dag. 

Subba — (Hefir juðað við að 
ræsta stofuna. Gert sér margar 
ferðir út, en aldrei mist þráðinn í 
samtali Rósu og bæarst.) Altaf er 
j tóan sjálfri sér lík. Síngjörn og sam- 
vizkulaus. 

Bæarst. — Hvernig getur þú feng- 
ið þig til að tala um kjólaverzlun 
Pitt og Spritt á þessari örlagaríku 
stund. 

Rósa — Einn kjóllinn er biátt á- 
fram himneskur, á níutíu og níu 
dollara og níutíu og níu sent. Hálf- 
virði! Og þó ég hafi vakað í alla nótt 
mundi ég standa við dyrnar hjá Pitt 
og Spritt, þegar þær opnast, bara ef 
ég ætti fyrir kjólnum. 

Bæarst. — Blessuð hættu þessu 
rugli og hafðu vitið hjá þér; og láttu 
ekki fréttamennina spyrja þig spjör- 
unum úr. (Horfir fast á Rósu). 

Rósa — Æ, þeim væri það ekki 
of gott (geispar) ef ég hefði nýan 
kjól að fara í, á eftir. 


Bæarst. — Hættu þessu fleipri. 
Þetta er alvörumál. 

Rósa — (Nýr augun og geispar). 
Ég er víst alveg að sofna. Veit ekki 
hvað kann að álpast út úr mér. 
(Geispar) Allur hugurinn er hjá Pitt 
og Spritt. 

Subba — (Hristir höfuðið). Alveg 
er hún dæmalaus. 

Bæarst. — (Lítur til Subbu, óþol- 
inmóður). Farðu út, gamla kona. Þú 
hefir lokið við verk þitt, og hefir 
ekkert hér að gera lengur. 

Subba — (Ber sig til að fara, en 
staldrar við í dyrunum nógu lengi 
til að sjá bæarst. rétta að Rósu 
hundrað dollara seðil). Og svei, svei 
(Leggur hurðina aftur hægt á eftir 
sér). 

Rödd gönguþ. — (Heldur áfram 
jafnt, þó bæarst. og Rósa tali). Þetta 
er FLAN-þulurinn ykkar Jón-Jón. 
Gönguþulur í dag. Og nú birtir óðum 
af degi, enda er leitin skipulögð. 
Yfir hundrað manns komnir á vett- 
vang og bætist stöðugt við leitar- 
liðið. (Heldur áfram útvarpinu). 

Bæarst. — Þá er mér ekki lengur 
til setunnar boðið. Ég sendi frétta- 
mennina inn til þín. (Fer). 

Rósa — (Skoðar seðilinn og kyssir 
hann). Hvanngrænn eins og laufin á 
skilningstrénu. (Hlær lágt). Eins og 
hundrað lauf á skilningstrénu. 
(Bankað á dyrnar. Lætur seðilinn í 
handtöskuna). Kom inn. (Opnar 
fyrir tveimur fréttamönnum. Þau 
hlusta á það sem eftir er útvarpsins). 

Gönguþ. — (Hefir halcjið áfram 
uppihaldslaust). Þá eru og bátar við 
vatnið, sem verður kembt með fín- 
um kambi. Botn þess slæddur bakka 
á milli eftir líki hins týnda manns. 
Landmenn hafa fylkt sér í deildir 



28 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


undir forustumenn sína. En bæar- 
stjórinn er formaður vatnsmanna. 
Er von hans hingað á hverri stundu, 
og hefst þá leitin, þessi hin mikla. 
Tveir helikoptar sitja eins og van- 
skapaðar vindmyllur á Flesjunni, 
búnir til flugs nær þörf gerist. 
Læknir og æfð hjúkrunarkona eru 
til staðins og hefir bæarstjórinn ykk- 
ar lagt svo fyrir, að ekið verði með 
Hjörvarð á sjúkrahús um leið og 
hann er fundinn, hvort sem hann er 
heill eða sjúkur. Hér er alt það til 
reiðu sem bjarga má einum manni, 
hvort sem hann er lífs eða liðinn. — 
Hvað sagðir þú? — Rétt! ha, ha, 
ha. — Vinur minn hér bendir mér á, 
að hér sé einginn útfararstjóri við 
hendina. En þá er líkvagn hið eina 
björgunartæki sem á vantar. Og nú, 
þar til bæarstjórinn kemur, verður 
hlé á útvarpinu. 

Rósa — (Við fréttamennina sem 
hafa staðið við dyrnar þar til út- 
varpinu lauk). Gerið svo vel, og fáið 
ykkur sæti. (Setur sinn stólinn við 
hvern enda skrifborðsins). 

Fréttamenn — (Setjast). Takk. 
(Opna skjalaveski, sem þeir bera 
með sér og taka upp ritföng). 

1. Fréttam. — Svo leitin er ekki 
hafin. 

Rósa — Nei. Þið heyrðuð hvað 
gönguþulurinn sagði. (Sezt við rit- 
vélina). 

2. Fréttam. — En hver er hug- 
myndin, að hafa hér tvo helikopta? 

Rósa — Ekki er mér kunnugt um 
það. En þg get ímyndað mér, að 
annar sé til vara, bili hinn. 

1. Fréttam. — Ekki vantar fyrir- 
hyggjuna. (Þeir raða pappírsblöðum 
á borðinu og skrifa). 

Rósa — Nei, það má nú segja. 


Sem einkaritari bæarstjórans, get 
ég með sanni sagt, að í öllu sem 
bæarstjórinn tekur sér fyrir hendur, 
fylgjast forstandið og fyrirhyggjan 
að. 

2. Fréttam. — Hvernig er það, 
ungfrú, er bæarstjórinn skyldur eða 
á annan hátt venzlaður hinum 
týnda manni? 

Rósa — Nei. Síður en svo. (Hikar). 
Ekki, að minsta kosti, í vanalegum 
skilningi. 

1. Fréttam. — Nú? Hvernig ber 
að skilja það? 

Rósa — Bæarstjórinn lætur sér 
jafn ant um alla íbúa Bæarbæar, 
snerti líðan þeirra heiður og sóma 
bæarins. 

2. Fréttam. — Á að skilja það svo, 
að jöfn gangskör yrði gerð, að hafa 
upp á lítilsigldasta og merkasta 
borgara bæarins? 

Rósa — (Glettin). Það get ég ekki 
fullyrt. Því væri leitin hafin eftir 
bæarstjóranum sjálfum, gæti hann 
naumast séð um hana. (Fréttamenn 
ræskja sig). 

2. Fréttam. — Skiljanlegt. (Þeir 
skrifa). 

Rödd gönguþ. — Þetta er FLAN- 
gönguþulurinn ykkar, hann Jón- 
Jón. Nú sé ég hvar bíU bæarstjórans 
kemur. Mun því senn til skarar 
skríða og tíðindi gerast hér við 
Bæarvatn. Ég stend á bakka þess, 
og stefnir bæarstjórinn hingað, eftir 
lítt förnum moldarvegi. Á bíl hans 
er gríðarmikið gjallarhorn. (Subba 
kemur 1 dyrnar og staðnæmist þar. 
Hún ber þrjá öskubakka og gólf- 
sóp). Mun hann ætla sér að ávarpa 
mannfjöldann, sem hér er skipaður 
í deildir eða fylkingar líkt og her- 
menn til orustu búnir. Bíllinn hefir 



HVALREKI 


29 


numið staðar. Bæarstjórinn hefur 
mál sitt. En hann er of langt frá 
mér til þess þið heyrið orð hans 
greinilega í útvarpinu. (Rödd bæar- 
stjóra heyrist en ekki orðaskil). Nei. 
Ég þykist vita, að þið heyrið ekki til 
hans. Hann er að hvetja leitarliðið 
til ötullar framgöngu. Hér liggur 
mikið við, segir hann og. — Hann 
gefur mér merki um að nálgast sig. 
Komist ég fljótt að bílnum, fáið þið 
að heyra ræðuna af vörum bæar- 
stjórans. Bíðið bara augnablik. 
(Þögn. — Fréttam. skrifa. — Rósa 
handleikur símskeytið. — Subba 
setur öskubakka hjá hverju þeirra 
og sópar í hægðum sínum, en gefur 
Rósu auga. Öll þrjú kveikja í vindl- 
ingum). 

Rödd bæarsi. — Fylgið nákvæm- 
lega fyrirskipunum ykkar ágæta 
foringja, lögreglustjóra Bæarbæar. 
Hafið augun hjá ykkur og eyrun 
líka. Hugsið ykkur, að þér séuð í 
gullleit. Því maðurinn er eins og 
gullið, meistaraverk skaparans. 
Gleymið, að þið eruð að leita að ein- 
hverjum Hjörvarði, en munið að þið 
leitið manns. Formaður hverrar 
leitardeildar ber á sér skammbyssu, 
og hleypir af skoti verði einhver í 
liði hans var hins týnda manns, 
manns, hvort sem lífs er eða liðinn. 
Og snúa þá allir leitarmenn hingað, 
því þá verður leitin á enda og ætlast 
ég til, að allir mætist hér. Vonast ég 
til að veita leitarmönnum hér við- 
töku, ávarpa þá með nokkrum vel 
völdum orðum og þakka góða fram- 
göngu. Sjálfur veiti ég þeim for- 
ustu, sem slæða Bæarvatn eftir líki 
hins týnda. Að endingu vil ég minna 
ykkur á orð heilagrar ritningar, 
leitið og þér munuð finna. Og enn 


fremur, það sem þér gerið einum af 
mínum minstu bræðrum og svo 
framvegis. Góða leit! Allir heilir, 
unz vér sjáumst næst. (Heyrist lófa- 
klapp og heyr! heyr!) 

Rödd gönguþ. — Ég vona, að þið 
hafið heyrt til bæarstjórans. Því nú 
tókst honum upp eins og oftar. Var 
aldeilis upplagður. 

Subba — Og sei, sei. Sitt er nú 
hvað. (Fréttamenn taka nú fyrst 
eftir henni). 

1. Fréilam. — Hver ert þú, gamla 
kona? 

Subba — Ó, mér er sosum eingin 
launung á, að ég er kölluð Subba, 
og er oft fengin til að þrífa til hér í 
húsinu. En ekki skil ég í, að það 
séu fréttir. 

1. Fréiiam. — Hver veit? Hafir 
þú lengi unnið fyrir bæarstjórann, 
er ekki ólíklegt, að þú getir gefið 
okkur upplýsinar um hann. 

Rósa — (Stygg). Já, hún Subba 
gamla fer víst nær um það, en einka- 
ritarinn hans. 

Subba — Æ, blessaðir, leitið þið 
upplýsinga um bæarstjórann hjá 
henni Rósu. Hún er nærkomnari 
honum en ég og þekkir betur á þann 
heiðursmann. 

Rósa — Vitleysa! Þú, sem ert svo 
langt um eldri og reyndari en ég. 

2. Fréiiam. — Fyrirgefðu, ungfrú 
góð. Þeir, sem lítilmótlegustu störf- 
in vinna, glöggva sig oft bezt á inn- 
ræti húsbændanna. 

Rósa — (í trúnaði). Takið ekkert 
mark á því sem kerlingin segir. 

2. Fréiiam. — Gott og vel. En þá 
verður þú, að leysa ofan af skjóðunni 
við okkur. 

1. Fréiiam. — Já, eitthvað verð- 



30 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


um við að skrifa um bæarstjórann, 
svo lesendum okkar verði ljóst, 
hvers vegna hann brýtur sig í mola, 
til að hafa upp á óviðkomandi 
manni, sem honum ætti að standa á 
sama um, hvort lífs er eða liðinn, 
týndur eða fundinn. 

Rósa — Heyrðuð þið þá ekki hvað 
þulurinn sagði um bæarstjórann? 

2. Frétiam. — Jú, en við þurfum 
nánari lýsing á honum. Til dæmis, 
hvernig lundarfar hans er. Er hann 
léttur í lund eða þunglyndur? Ör- 
látur eða samansaumaður? Bráð- 
lyndur eða rólyndur? Hjartagóður 
eða harðlyndur? 

Rósa — Bæarstjórinn er bara 
fyrirtaksmaður í allan handamáta. 
Og þið megið spyrja hvern sem þið 
viljið, hvort ég segi ekki satt. 

1. Fréttam. — Við erum ekki að 
rengja þig um mannkosti bæarstjór- 
ans. En viltu þá ekki segja okkur 
um eitthvert sérstakt atvik sem 
sannar mannkosti hans? 

2. Fréttam. — Til dæmis, kær- 
leiksverk hans. 

Rósa — Sannar ekki þessi Hjör- 
varðarleit eðallyndi bæarstjórans? 

Subba — Segðu herrunum frá 
kjólnum, sem hann keypti umkomu- 
lausri en elskulegri blómarós. 

Rósa — Blessaðir, hlustið ekki á 
slúðrið í kerlingunni. Hún tautar 
altaf einhverja vitleysu við sjálfa 
sig. (Þögn. Handleikur símskeytið). 

Subba — Það er nú af því ég hefi 
ekki símskeyti til bæarstjórans, til 
að skemta mér við. 

2. Fréttam. — (Virðir Subbu fyrir 
sér en ávarpar Rósu). Jæa, ungfrú 
ætlarðu ekki að segja okkur frá 
einhverju kærleiksverki bæarstjór- 
ans, öðru en þessari mannleit? 


Subba — Já, segðu herrunum um 
kjólinn. 

1. Fréttam. — Kjólinn! 

Rósa — Þarna heyrið þið hvernig 
hún lætur. 

Subba — Kjörkaup á hundrað 
dollara. (Þögn). 

(Fréttamenn horfast í augu og 
líta ýmist til Subbu eða Rósu). 

Rósa — (Gerir sér upp hlátur). 
Hún er farin að lifa upp æsku- 
drauma sína. 

2. Fréttam. — Lætur bæarstjór- 
inn sig miklu varða störf líknar- 
félaga bæjarins? 

Rósa — Já, það má nú segja. Hann 
er bókstaflega lífið og sálin í öllu 
þessháttar. 

Subba — Sérstaklega þegar unga 
blómarós vanhagar um kjól. 

Rósa — (Byrst). Hættu þessum 
þvættingi. Farðu heldur og lagaðu 
okkur kaffi. Þú fipar fyrir herrun- 
um með flónsku þinni. Færðu okkur 
sterkt kaffi; og svo máttu fara að 
sofa. 

Subba — Hverjum ætli komi dúr 
á auga, þegar kominn er dagur og 
þessi ósköp ganga á? Og svo skyldi 
spá Hjörvarðar rætast. — 

2. Fréttam. — Hvaða spá? 

Rósa — Farðu nú, Subba mín, og 
lagaðu kaffið. 

Subba — Æ, það var þetta, um 
flóð. — 

Rósa — (Stendur upp). Ætlarðu 
að fara, eða þarf ég að sparka þér 
út eins og hundi? 

Subba — Má ég þá ekki bíða eftir 
fréttunum frá Jóni-Jóni? 

Rósa — Ég sagði þér að fara. 

Subba — Ég skal fara. En mundu 



HVALREKI 


31 


eftir að sýna bæarstjóranum sím- 
skeytið, ef hann kemst lífs af úr leit- 
inni. (Fer). 

1. Fréttam. — Hvað meinti sú 
gamla með flóði? 

2. Frétiam. — Og símskeyti? 

Rósa — (í vondu skapi). Hvað 

meina gamalærar kerlingar, með 
gaspri sínu? 

1. Fréttam. — En gamla konan er 
ekkert lík því, að hún sé galin. 

Rödd gönguþ. — Þetta er FLAN- 
þulurinn ykkar, hann Jón-Jón, kom- 
inn út að Bæarvatni. Ég sé, að ó- 
vanalega er hátt í því. Á meðan ekki 
ber neitt sögulegt við í leitinni, er 
bezt að segja ykkur frá, hvernig 
hér hagar til. Hér stendur hjá mér 
roskinn og ráðinn frumbýlingur. 
Bezt að taka hann tali og gefa ykk- 
ur álit hans. — Hvaða von gerir þú 
þér um, að Hjörvarður finnist? 
(Fréttamenn taka að skrifa). 

Rödd frumb. — Ég ber minni á- 
hyggjur út af því, hvernig þessari 
leit lýkur, en vextinum í Bæará. 
Vonandi að spá Hjörvarðar rætist 
ekki. (Fréttamenn líta upp. Rósa 
gerist óróleg). 

Rödd gönguþ. — Og hverju spáði 
hann? 

Rödd frumb. — Ef til vill er rangt, 
að kalla það spá. Það hefir líklega 
miklu fremur verið rökrétt ályktun. 
Hjörvarður var ekki vanur að 
fleipra með það sem hann bar ekki 
skynbragð á. Og hann staðhæfði, að 
fyrr eða síðar mundi flóðgarðurinn 
þarna láta undan, ef óvanalegir 
vextir gerðust í Bæará. 

Rödd gönguþ. — Hann bendir 
mér eftir vatnsbakkanum til hægri 
handar; og ég sé ekki betur en vatns- 


flöturinn sé hærri en láglendið, sem 
aðskilið er með örmjóum ás. Nei. 
Það er ekki ás, heldur grasgróinn 
garður. Flóðgarðurinn sem frum- 
býlingurinn talar um. Til beggja 
enda flóðgarðsins hækkar landið og 
ekki hætt við að vatnið flæði þar 
yfir. En á láglendinu — og það er 
bygt snotrum íveruhúsum. Heilt 
hverfi, svo nefnd Flesja. — Frum- 
býlingurinn minn er farinn. Nú 
ætla ég að ganga út að garðinum og 
athuga hann og skýra fyrir ykkur, 
hvernig útlitið er, meðan ekkert 
gerist sögulegt með leitarmönnum. 
Hver veit nema hér séu tíðindi í 
vændum. Verður nú hlé á útvarp- 
inu þar til ég flyt ykkur fréttir af 
yfirvofandi vatnavöxtum. 

1. Fréitam. (Ákafur). Við ættum 
að vera út við Bæarvatn, í stað þess 
að sitja hér. 

2. Fréiiam. — Þú um það. Hér 
bíð ég, þar sem talsíminn er við 
hendina. — En, heyrðu, ungfrú góð. 
Þú hlýtur að geta sagt okkur eitt- 
hvað um þessa flóðspá hans Hjör- 
varðar. 

1. Fréiiam. — Gamla konan er 
henni kunnug. 

Rósa — (Ókyr og gröm). Þið farið 
þó ekki að taka til greina þvætting- 
inn í honum Hjörvarði og kerling- , 
unni. 

2. Fréiiam. — Frumbýlingurinn, 
sem þulurinn talaði við, skoðar það 
ekki sem þvætting. (Þögn. — Rósa 
nagar nöglurnar. Áttar sig og skoð- 
ar þær. Ókyr). Hvaðan, annars, kom 
þessi Hjörvarður? Hvers stands 
maður er hann? Er hann ungur eða 
gamall? Og hvað hafði hann fyrir 
stafni? 



32 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Rósa — Naumast eru það spurn- 
ingar! 

1. Frétiam. — (óþolinmóður). Til 
þess komum við hingað — að spyrja, 
þó við höfum haft lítið upp úr því 
enn sem komið er. 

Rósa — En ég hélt þið væruð að 
safna fréttum af leitinni. 

1. Fréttam. — Já, og öllu henni 
viðkomandi; og þar verður Hjör- 
varður varla talinn undantekning. 

Rósa — Svo langt og ég veit, var 
hann bara einn af þessum ómenn- 
um, sem flæktust landshornanna á 
milli, á kreppu-árunum, og höfðu 
ekkert að gera, annað en þenja 
hvoftinn. Annað veit ég ekki til 
hann hefði fyrir stafni. 

2. Frétíam. — En mér skilst hann 
hafi átt hér heima í fleiri ár, og 
geti því tæplega talist flækingur. 

1. Fréttam. — Leitin sjálf bendir 
til þess, að maðurinn átti hér fast 
heimili, var seztur að í Bæarbæ. 

Rósa — Já, til allrar bölvunar. 

1. Fréttam. — Nú? Gerði hann 
nokkuð af sér? 

Rósa — (Hikar). Hann vakti ó- 
ánægju í hugum þeirra, sem reikul- 
ir eru í skoðunum sínum. Sjálfur 
bæarstjórinn segir, að hann sé rauð- 
liði, öll framkoma Hjörvarðar sanni 
það. 

2. Fréttam. — Til dæmis? — 

Rósa — Þið heyrðuð hvað karlinn 

sagði í útvarpinu, þetta slúður um 
flóðgarðinn við Bæarvatn. 

2. Frélíam. — Varla getur það 
talist löstur, að benda á yfirvofandi 
hættu. 

Rósa — (Önug). Yfirvofandi 
hættu. Eins og hvaða flækingur, 
sem er, viti meira um Bæará og 


Bæarvatn, en bæarstjórinn í Bæar- 
bæ, sem átt hefir hér heima frá 
blautu barnsbeini, og keypti Flesj- 
una — (hikar). 

2. Fréttam. — Já. Haltu áfram. 

Rósa — Þetta var á kreppu-árun- 
um. Svo þegar viðskiftalífið rakn- 
aði úr rotinu og menn höfðu efni á. 
að reisa sér heimili, lét bæarstjórinn 
mæla Flesjuna út í bæarlóðir, sem 
hann bauð til kaups með gjafverði. 
En við sjálft lá að menn yrðu af 
þessum kjörkaupum og bæarstjór- 
inn sæti uppi með mælda landspildu, 
fyrir kjaftaríið í Hjörvarði. Og þetta 
eftir að stjórnin var búin að byggja 
flóðgarðinn eftir fyrirsögn spreng- 
lærðra verkfræðinga. (Fréttamenn 
skrifa). 

Rödd gönguþ. — Þetta er göngu- 
þulurinn ykkar, hann Jón-Jón. Nú 
stend ég á miðjum flóðgarðinum og 
heyri niðinn í Bæará. Nú er orðið 
bjart og sézt vel til bátanna á vatn- 
inu. En nú er það ekki einungis leit- 
in sem heldur athygli minni og 
þeirra sem við vatnið eru. Fremur 
er það vaxandi flóðhætta. í sann- 
leika sagt, sé ég ekki, að mikil von 
sé um, að flóðgarðurinn haldi. 
Vatnsflöturinn hækkar smátt og 
smátt og stendur mun hærra en lág- 
lendið, sem er að miklu leyti bygt 
snotrum heimilum. Húsin eru smá 
en öll nýleg. Dálitið hverfi, þar sem 
verkamenn og skrifstofufólk býr. — 
Hér kemur maður, sem auðsjáanlega 
er að gá að, hvað garðinum líður 
Ég ætla að fá hann til að segja 
nokkur orð í útvarpið. — Góðan dag- 
inn. Viltu nú ekki gera mér greiða, 
og segja nokkur orð í útvarpið? 

Rödd mannsins — Ég er nú alt 



HVALREKI 


33 


annars hugar. Og svo kann ég lítið 
á útvarp. 

Rödd gönguþ. — Til þess útheimt- 
ist eingin kunnátta — bara að þú 
svarir nokkrum spurningum. — Átt 
þú heima niður á láglendinu? 

Rödd m. — Já. í húsinu þarna á 
Flesjunni, eins og það er kallað. 

Rödd gönguþ. — Hann bendir á 
snoturt hvítt hús með rauðu þaki. 
Það sézt vel héðan og vel hírtur 
garðurinn í kring um það. Á gras- 
fleti framan við húsið eru lítil börn, 
að leika sér. Ég sé eitt — tvö — 
þrjú — þau eru ein sjö eða átta. — 
Átt þú öll þessi börn? 

Rödd m. — Nei, aðeins fjögur 
þeirra. Hin eru úr næsta húsi. 
(Fréttamenn skrifa ákaft. Rósa er 
óróleg en hlustar á útvarpið). 

Rödd gönguþ. — Eigið þið að 
venjast svona miklum vexti í Bæar- 
vatni? 

Rödd m. — Ekki síðan flóðgarð- 
urinn var reistur. Áður var því veitt 
lítil eftirtekt, þó meira hækkaði í 
vatninu í eitt skifti en annað. Þá 
flæddi það meira og minna árlega 
um þetta leyti, og fékst einginn um 
það. Það þótti sjálfsagður hlutur, 
að Flesjan stæði undir vatni meiri 
part sumars. 

Rödd gönguþ. — Þetta hefir þá 
verið ónýtt land. 

Rödd m. — Svo mátti það heita, 
þó menn heyuðu hér þegar komið 
var haust, og þó ekki oftar en sem 
svaraði annaðhvort eða þriðja hvert 
ár. 

Rödd gönguþ. — En hvar fær 
Bæarvatn náttúrlega útrás? Var 
ekki viðlit að auka hana? 

Rödd m. — Vatnið fellur í það 


sem kallað er Vatnsá. Eitthvað var 
fúskað við að greiða framrensli 
hennar. En ég held það hafi verið 
Pílatusar-handaþvottur, til að friða 
þá, sem sendu sífeldar umkvartanir 
og bænarskrár til stjórnarinnar. Það 
var haft eftir verkfræðingum, að 
flóðgarður hér, væri praktískara 
fyrirtæki, en að rýmka farveg 
Vatnsár. 

Rödd gönguþ. — Og svo lét stjórn- 
in byggja þennað flóðgarð? — 

Rödd m. — Já. En ekki fyrr en 
bæarstjórinn hafði sölsað Flesjuna 
undir sig og látið mæla hana út í 
húslóðir. 

Rödd gönguþ. — Eruð þið, Flesju- 
búar, ekki orðnir hræddir um að 
garðurinn láti undan, í þessum 
vatnavöxtum, sem nú eru? 

Rödd m. — Þú getur nærri! En 
hvað hefir kvíði og hræðsla upp á 
sig? 

Rödd gönguþ. — Það mætti þó, 
alla götu, flytja að sandpoka og 
drepa þeim í skörðin, ef illa tekst 
til. 

Rödd m. — Og hver ætti að gera 
það. Þú veizt við hvað þeir eru 
bundnir, sem hefðu, ef til vill getað 
varið Flesjuna flóði. Það var farið 
fram á við bæarstjórann að alt þetta 
leitarlið verði Flesjuna í stað þess, 
að fara í leit eftir manni, sem eingin 
vissa er fyrir, að sé týndur. En hann 
svaraði því til, að einginn væri í 
lífsháska, þó eitthvað seitlaði yfir 
flóðgarðinn, sem varla kæmi til 
mála. 

Rödd gönguþ. — Þakka þér fyrir, 
maður minn. — Nú ætla ég að yfir- 
líta garðinn nákvæmlega, og láta 
ykkur vita hvers ég verð var. Öllum 
nýungum útvarpa ég samstundis, en 



34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


í svipinn slæ ég af. (Þögn meðan 
fréttamenn ljúka við skriftirnar. 
Rósa hefir gerst æ órólegri undir út- 
varpinu. Fiktað við ritvélina, rissað 
á blað, handleikið og lesið símskeytið 
o. s. frv.) 

1. Frétlam. — (Glaður í bragði). 
Ég fer að halda að við höfum dottið 
ofan í lukkupottinn. Við skyldum 
nú eiga eftir að senda héðan fréttir 
um flóð og fjártjón. 

2. Fréttam. — Mannskaða, ef 
vatnavextirnir aukast að mun. 

1. Fréttam. — Hver veit? En ég 
er enn á því, að við ættum að fara 
út að Bæarvatni, í stað þess að sitja 
hér. 

2. Fréttam. — Þú um það. Fyrir 
mitt leyti, kýs ég heldur, að vera 
þar sem vel fer um mig og talsíminn 
er við hendina. Það er að segja, 
meðan Jón-Jón lætur til sín heyra 
af og til. 

Rósa — Bæarstjórinn lagði svo 
fyrir — 

Rödd gönguþ. — (í ákafri geðs- 
hræring). Þar hljóp af skot út á 
vatni, frá einum bátnum — bát 
bæarstjórans! En hér eru að gerast 
meiri tíðindi. Vatnið er að vinna sig 
í gegn um flóðgarðinn. Skarð kom- 
ið í hann rétt við fæturna á mér. 
Þarna féll stórt stykki úr honum og 
vatnið beljar niður á Flesjuna gegn 
um skarðið. Þetta ætlar að verða 
viðburðarríkur dagur. Á aðra hönd 
við mig, er garðurinn enn heill. 
Eftir honum kemur kona. Hún 
hleypur alt hvað fætur toga. — 
(Útvarpið heldur áfram með augna- 
bliks þögnum samtímis og samtalið 
á leiksviðinu. Því gerast fréttamenn 
fljótmæltir, svo þeir missi ekki af 
orðum gönguþulsins). 


1. Frétlam. — (Rýkur í talsímann) 
Miðstöð? — Fjarsíma til Alport. — 
Fréttaritstjóra, Nýabóla. — Upptek- 
inn? — Ég verð að fá samband 
strax. — Já. — Heimili bæjarstjór- 
ans. — Ég bíð við símann. (Hringir 
upp). 

2. Frétiam. — (Rýkur í símann). 
Ritsímastöðina. — Senda eftirfylgj- 
andi ritsímaskeyti: Fréttaritstjóri, 
Heimsjá, Laxaborg. Hjörvarður ef 
til vill fundinn, drukknaður í Bæar- 
vatni. Stopp. Óvænt tíðindi í vænd- 
um. Óvanalegir vatnavextir hér. 
Bæarvatn að brjóta af sér flóðgarð- 
inn. Heilt hverfi Bæarbæar í stór- 
hættu. Mun síma fréttirnar jafn- 
harðan og þær koma inn yfir göngu- 
útvarpið — Kláus. (Subba kemur í 
dyrnar með kaffibakka, staðnæmist 
þar, er hún sér hversu æst Rósa og 
fréttamenn eru. Hlustar á útvarpið). 

Rödd gönguþ. — Já, skotið kom 
frá bát bæarstjórans. Og nú eru 
helikoptarnir að hefja sig til flugs. 
Flóðgarðurinn er að gefa sig á 
nýum stað, fjær mér, svo ég sé ekki 
hversu mikil skemdin er. Stórkost- 
legt flóð fyrirsjáanlegt um Flesjuna. 
Eingin leið, að stemma stigu fyrir 
því. (1. Fréttam. reynir af og til að 
ná símasambandi við Alport). Og nú 
er konan komin, æst og lafmóð. — 
Hérna, kona góð, talaðu fyrir mig 
í útvarpið, hvað sem þú hefir að 
segja. 

Rödd konunnar — (Móð og hás). 
í guðs bænum komdu héðan. Forð- 
aðu þér meðan tími er til. 

Rödd gönguþ. — Ég hefi mitt verk 
að vinna hér. Umheimurinn stendur 
á öndinni eftir fréttum héðan. 

Rödd k. — En sérðu ekki, maður, 
að þú ert í lífsháska? 



HVALREKI 


35 


Rödd gönguþ. — Flóðgarðurinn 
heldur enn okkar megin. 

Rödd k. — Það verður ekki lengi. 
Ég sá hvað honum líður, á leiðinm 
hingað. Forðaðu þér! 

Rödd gönguþ. — Nei, kona góð. 
Hér verð ég svo lengi og mér er unt. 

Rödd k. — Þetta er hégómi, en 
ég hefi gert skyldu mína. Og vertu 
sæll. 

Rödd gönguþ. — Hún er rokin 
burt. Guð blessi hana. Hún meinti 
vel. Og það mátti ekki hæpar 
standa. Því nú er vatnið að vinna 
sig yfir garðinn milli mín og kon- 
unnar. Hvað segi ég? Ég stend hér 
á hólma mitt í ólgandi flóðinu. 
Hólma sem vatnið getur sópað burt 
nær sem er. En FLAN-þulurinn 
ykkar, hann Jón-Jón flýr hvorki af 
hólmi né hóima. Ha, ha. Helikopt- 
arnir eru komnir á flug og flökta 
yfir bát bæarstjórans. En hvað er 
þetta! Annar þeirra hagar sér eitt- 
hvað undarlega. Það er eitthvað að 
honum. Flugstjórinn hefir ekki vald 
á honum. Hann er kominn fast að 
hinum. Þeir rekast á! Ég sé reyk. 
Þeir eru flæktir hver í öðrum. Og 
falla! Falla, falla á bátinn! Alt er í 
einni dobíu. Dobían tekur dýfu! 

Subba — (í dyrunum). Jesús guðs 
sonur komi til! Bæarstjórinn og 
tveir helikoppar! 

Rósa — (Grípur fyrir eyrun og 
hljóðar. Sprettur upp úr sæti). Og 
alt mér að kenna. (Rýkur út, beint 
á Subbu, sem missir kaffibakkann). 

Subba — Er stelpukvölin búin að 


missa vitið? (Beygir sig til að tína 
upp það sem féll á gólfið af bakkan- 
um. Hættir við, og gengur að skrif- 
borði Rósu. Grípur símskeytið og 
les það með sjálfri sér). Aumingja 
ræfillinn! (Fréttamenn eru að koma 
ritföngum sínum fyrir 1 veskin. 
Hálgert æði á þeim). 

Rödd gönguþ. — Hólminn minn 
minkar með hverju augnabliki. 
Flóðið er að taka mig! — Nú er — 

1. Fréiiam. — Við tökum talsíma- 
stöðina hertaki. 

2. Fréiiam. — Og ritsímann líka. 
(Ætla út, en Subba stendur í dyr- 
unum og réttir fram símskeytið). 

1. Fréiiam. — Lofaðu okkur út 
(Býr sig til að hrinda Subbu úr dyr- 
unum. 2. Fréttam. tekur símskeytið 
og lítur á það). 

Subba — Já, lestu það. Það kunna 
að vera fréttir í því. 

2. Fréiiam. — Mokfréttir! Hlust- 
aðu á þetta. Það er símskeyti dag- 
sett í Metraborg fyrir þremur 
klukkustundum. (Les). „Til bæar- 
stjórans í Bæarbæ. Frétti að þú sért 
að hefja leit eftir mér. Hvorki týnd- 
ur né dauður. Hættulaus hér fyrir 
Flesjuflóði. — Hjörvarður“. 

1. Fréiiam. — Hver sjálfur ! 

2. Fréiiam. — Heldurðu við getum 
matað krókinn? (Ryðjast út og i 
brjóta leirinn undir fótum sér). 

Subba — (Horfir út eftir þeim. 
Hristir höfuðið. Tekur að tína upp 
brotin). Skárri er það nú hvalrek- 
inn! 

TJALDIÐ 




DR. STEFÁN EINARSSON: 


Útgáfur fornrita á íslandi 
eftir 1940 


Það er óhætt að fullyrða, að al- 
drei hefir verið gefið út meira af 
íslenzkum fornritum á íslandi en á 
þeim áratug, sem nú er lokið: 
1940—’50. Meginástæðan til þessar- 
ar grózku í fornritaútgáfunni er 
vitanlega stríðsgróðinn, er hleypti 
slíku flóði í bókaútgáfu heima, að 
um nokkur ár keypti þjóðin bækur 
fyrir 25 miljónir króna árlega. 

Fyrir 1940 má heita að íslenzk 
fornrit væru prentuð aðeins af 
tveim útgáfum. Hið íslenzka forn- 
ritafélag prentaði vísindalegar út- 
gáfur af sögunum (frá því 1933) 
undir hinni merkilegu handleiðslu 
Sigurðar Nordals. Sigurður Krist- 
jánsson hafði gefið út alþýðlegar út- 
gáfur af íslendinga sögum, Eddum 
og Sturlungu siðan 1891*—1902 og 
fyllt í skörðin jafnóðum og bækur 
hans seldust upp. í þessari útgáfu 
voru íslendinga sögur 38 bindi, hver 
saga var bindi fyrir sig og seld sér- 
stök. Sæmundar og Snorra Eddur 
voru hvor sitt bindi, en Slurlunga 
var í fjórum bindum. Textar þessir 
voru ávallt prentaðir upp eftir beztu 
útgáfum sem fengizt gátu, formál- 
ar voru stuttir, vísnaskýringar 
fylgdu hverri bók og skrá yfir 
manna- og staðanöfn. Stafsetningin 
var forníslenzk, samræmd eftir regl- 
um fræðimanna seint á 19. öld (L. 


F. A. Wimmer, Finnur Jónsson). 
Flestar sögurnar í fyrstu útgáfunni 
voru búnar til prentunar af Valdi- 
mar Ásmundssyni (d. 1902), eftir 
hans daga mun Benedikt Sveinsson 
hafa búið flestar til prentunar 
(svo Siurlungu), en líka ýmsir aðrir. 
Eftir 1930 fór Guðni Jónsson, nor- 
rænumaður frá háskólanum, að 
vinna að þessum útgáfum, og eftir 
1940 gaf hann út Njálu (1942) og 
Hrafnkels sögu Freysgoða (1945). 
Enn fremur gaf Benedikt Sveinsson 
út Fljótsdæla sögu og Droplaugar- 
sona sögu, með korti (1948), Finn- 
boga sögu (1948), Vápnfirðinga sögu 
(1948) og Kormáks sögu (1949), en 
Sveinn Bergsveinsson, norrænu- 
maður frá háskólanum og doktor frá 
Hafnarháskóla, Egils sögu Skalla- 
grímssonar með korti og söguskýr- 
ingum (1950). Auk þess var útgáf- 
unni haldið við með því að ljós- 
prenta gamlar útgáfur (í Litho- 
prenti): 14 bindi 1945, 7 bindi 1946 
og 2 bindi 1947. Enn mun þessi góða 
og gamla útgáfa vera ódýrust allra, 
nema ef vera skyldi að sögur Menn- 
ingarsjóðs og Þjóðvinafélagsins 
væru enn tiltölulega ódýrari. 

Fyrir 1940 voru komin út sex 
bindi af íslenzkum Fornritum eftir 
það hafa komið út fimm bindi, öll í 
Reykjavík: 



ÚTGÁFUR FORNRITA Á ÍSLANDI EFTIR 1940 


37 


Ljósvelninga saga með þáiium. 
Reykdæla saga og Víga-Skúiu. 
Hreiðars þáiir. Björn Sigfússon gaf 
út 1940. X. bd. Vesifirðinga sögur: 
Gísla saga Súrssonar. Fósibræðra 
saga. Þáiir Þormóðar. Hávarðar 
saga ísfirðings. Auðunnar þáilr 
vesifirzka. Þorvarðar þáiir kráku- 
nefs. Björn K. Þórólfsson og Guðni 
Jónsson gáfu út. 1943 VI bd. Snorri 
Siurluson: Heimskringla. Bjarni 

Aðalbjarnarson gaf út. I. bd. 1941. 
II. bd. 1945. XXVI—XXVII bd. 

Útgáfa Björns Sigfússonar af 
Ljósveininga sögu er merkileg fyrir 
þá sök, að með henni reynir hann að 
kollvarpa skoðunum eldri fræði- 
manna á uppruna sögunnar og skýra 
hann á nýjan hátt. En eldri fræði- 
menn höfðu haldið að Ljósveininga 
saga væri eitthvert bezta dæmi sem 
fengizt gæti um það, að munnmæla- 
sagnir eða þættir hefðu verið settir 
á bók af skrifurum, eða fræðimönn- 
um, sem annars hefðu lítt breytt 
þeim í hendi sér. í Ljósveininga 
sögu virðast þessir þættir enn mjög 
lauslega saman tengdir eða ekki, 
en í Reykdæla sögu er mjög oft 
vitnað til missagna: „sumir segja . . . 
aðrir segja“, og töldu menn, ekki að 
ástæðulausu, að það benti líka til 
margra lifandi munnmælasagna. 
Björn reynir að gera höfunda úr 
skrifurunum og er þessi tilraun 
hans merkileg, þótt niðurstöður 
hans séu nokkuð flóknar og kannske 
ekki alltaf sem sennilegastar. 

Um Vesifirðinga sögur er þetta að 
segja. Björn K. Þórólfsson hefur 
ritað formála fyrir og séð um texta 
Gísla sögu, en Guðni Jónsson hefur 
gefið út hinar sögurnar og þættina 
og skrifað um það allt í formála, 
nema grein um handrit, aldur og 


höfund Fósibræðrasögu, er Nordal 
hefur skrifað sjálfur. Þetta er merk 
athugun um aldur handritanna og 
afstöðu: Hauksbókar, Flaieyjarbók- 
ar, Möðruvallabókar og Konungs- 
bókar (Codex Regius). Öll handritin 
nema Hauksbók, sem er elzt, hafa 
sameiginlega mjög einkennilega 
stílkæki: háfleygan skrautstíl og 
lærðar klausur, er einkenna Fósi- 
bræðrasögu eina allra sagna. Lærðir 
menn hafa almennt ætlað, að þetta 
væru ungar viðbætur, og að Hauks- 
bók varðveitti hinn upprunalega 
texta bezt, og þó í nokkuð styttri 
gerð. Nordal snýr þessu við: hann 
álítur, að klausur Fósibræðra sögu 
sé einmitt vottur um háan aldur 
sögunnar (frá því um 1200) og að 
Flaieyjarbók hafi geymt hinn gamla 
texta bezt. Ekki varð honum þó 
þetta ljóst fyrr en eftir að texti 
Möðruvallabókar hafði verið lagður 
til grundvallar útgáfunni. Nordal 
hyggur að Fósibræðra saga sé ein 
af allra elztu íslendinga sögum. 
Höfundurinn hafi verið gáfaður 
maður, en sérvitur og með sérstakan 
áhuga á guðfræði og líffærafræði. 
Hann þekkti rit Ara fróða og bjó 
varla langt frá Þingeyrarklaustri, 
virðist hafa verið kunnugur bóka- 
safninu þar. 

Óþarfi er að rekja fleira um út- 
gáfu þessa, sem í engu stendur að 
baki fyrri bindum íslenzkra Forn- 
riia. Geta má þess þó, að B. K. Þór- 
ólfsson hyggur Gísla sögu skrifaða 
á árunum 1240—1250 og að Guðni 
Jónsson telur Hávarðar sögu frá 
fyrra hluta 14. aldar. 

Þegar Sigurði Nordal sjálfum 
sleppir, mun engi hafa verið fær- 
ari til að gefa út Heimskringlu en 
lærisveinn hans Bjarni Aðalbjarn- 



38 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


arson, höfundur ritsins Om de 
norske kongers sagaer (Oslo, 1936), 
en það var grundvallarrit um sam- 
band konungasagna, og einkum um 
heimildir og upptök að sögu Ólafs 
konungs Tryggvasonar í Heims- 
kringlu. 

Inngangur Bjarna að Heims- 
kringlu er langur og fullur fróð- 
leiks. Fyrst ræðir hann um nafn 
bókarinnar og höfund; þá ritar hann 
ágrip af sögu Noregskonunga sagna. 
Eftir það segir hann sögu Snorra, 
að svo miklu leyti sem hún snertir 
og skýrir Heimskringlu. Síðan ræð- 
ir hann hverja sögu fyrir sig, frá 
Ynglinga sögu til Ólafs sögu 
Tryggvasonar, en hún er síðust í 
fyrsta bindinu. 

í öðru bindi er Ólafs saga helga, 
ein. Hér er enn langur formáli, er 
ræðir um eldri sögur um ( Ólaf helga, 
bæði týndar og geymdar, er Snorri 
hefur sennilega þekkt og notað. Til 
er á latínu Translafio Sancti Olaui 
og á norrænu hin svonefnda Helgi- 
saga um Ólaf helga. Týndar og tröll- 
um gefnar eru Elzia sagan um Ólaf, 
Mið-sagan og saga Styrmis fróða, 
en hana mun Snorri hafa notað fyrst 
og fremst, því Styrmir var honum 
handgenginn. S j á 1 f u r skrifaði 
Snorri ólafs sögu helga sem sér- 
staka bók, áður en honum datt í 
hug að prjóna framan og aftan við 
hana með hinum konunga sögunum 
í Heimskringlu. Á þetta hafði Eirík- 
ur Magnússon bent, en Sigurður 
Nordal færði fyrstur manna sterk- 
ar sönnur fyrir því. En þegar Snorri 
innlimaði Ólafs sögu helga í Heims- 
kringlu, þá sleppti hann framan af 
henni formála og nokkrum fleiri 
köflum er ekki áttu við í safnritinu: 
þessa kafla prentar Bjarni í við- 


auka við söguna, svo að menn geta 
fengið hugmynd um alla sérstöku 
Ólafs söguna af bók hans. 

Bjarni ritar enn fremur um sam- 
setningu Ólafs sögu helga, um með- 
ferð Snorra á heimildum og um 
sannfróðleik sagnanna. Þá ritar 
hann nokkuð um tímatal sögunnar 
og, í sambandi við það um sól- 
myrkvann á Stiklarstöðum 31. ágúst 
1030, en sá sólmyrkvi mun eigi lítið 
hafa stutt að því, að helgi Ólafs kom 
upp svo skjótt eftir andlát hans 
Bjarni lýkur formálanum með 
mannlýsingu Ólafs helga og nokkr- 
um athugasemdum um sérstöku 
söguna. 

Að fræðimennsku stendur Heims 
lcringla fyllilega á sporði hinum 
fyrri bindum íslenzkra Fornrita. En 
myndir hennar eru ekki í sama stíl 
og myndir hinna fornritanna (ljós- 
myndir skýrðar af listamanni). 
Þykir mér ekki ólíkt, að orsökin 
kunni að vera sú að ekki náðist til 
Noregs á stríðsárunum til að út- 
vega myndir. En ef svo er þá er 
þetta atriði eitt af fleirum hindrun- 
um, er styrjöldin lagði í götu þeirra 
útgefenda íslenzkra Fornrita. Önn- 
ur var sú, að útgefendur gátu að 
sjálfsögðu ekki náð til handrita í 
Árnasafni eða annarsstaðar á Norð- 
urlöndum — og er sú ein orsök til 
að íslendingar vilja fá Árnasafn 
heim. — Auk þess skorti félagið víst 
bæði letur og pappír á stríðsárun- 
um (letrið var hollenzkt). 

Alveg nýjar af nálinni í Fornrita- 
félagsútgáfunni eru Austfirðinga- 
sögur, og má bæta þeim hér við: 

Austfirðinga sögur: Þorsieins saga 
hvíta. Vápnfirðinga saga. Þorsteins 
þáttr síangarhöggs. Ölkofra þáttr. 
Hrafnkels saga Freysgoða. Drop- 



ÚTGÁFUR FORNRITA Á ISLANDI EFTIR 1940 


39 


laugarsona saga. Brandkrossa þáítr. 
Gunnars þáttr Þiðrandabana. Fljóts- 
dæla saga. Þorsteins saga Síðu- 
Hallssonar. Draumr Þorsteins Síðu- 
Hallssonar. Þorsteins þáttr Aust- 
firðings. Þorsteins þáitr sögufróða. 
Gull-Ásu-Þórðar þáttr. Jón Jóhann- 
esson gaf út. 1950. XI bd. 

Sögunum í þessari útgáfu er raðað 
frá norðri til suðurs en að öðru leyti 
í tímaröð. Maður bjóst ekki við 
Ölkofra þætti í þessu safni, en út- 
gefandi hefur tekið hann með af 
því að Broddi Bjarnason frá Hofi í 
Vopnafirði gengur næst aðalsögu- 
hetjunni Ölkofra. 

Austfirðinga sögum hefur nokkr- 
um sinnum verið skipað saman í út- 
gáfum, en aldrei hefur verið gerð 
alvarlegri gangskör að því að skýra 
uppruna þeirra og samhengi, en það 
er allt annað en auðvelt verk. Skal 
nú stuttlega reynt að skýra frá skoð- 
unum Jóns um sögurnar. 

Hann heldur Gunnars þátt Þið- 
randabana elztan, ritaðan ef til vill 
vestur á Helgafelli á fyrsta fjórð- 
ungi 13. aldar. Höfundurinn hefur 
haft sagnir úr Borgarfirði og Njarð- 
vík, en vegalengdir þar eystra virð- 
ast í þoku fyrir honum. Þátturinn 
ér dálítið klaufalega samansettur og 
hyggur útg. það aldursmerki. En er 
hann barst austur á land vakti hann 
menn til sagnaritunar þar, að ætlun 
útgefanda. 

Droplaugarsona saga virðist útg. 
bera vott um svo mikinn kunnug- 
leik, einkum í Fljótsdal að hann 
ætlar að hún kunni að vera saman- 
sett þar eystra ef til vill á Valþjófs- 
stað, ellegar þá af manni, sem flutt 
hefur að austan í héröð þar sem 
sagnritun tíðkaðist. Droplaugarsona 
saga getur vart verið yngri en frá 


1240, þar sem höf. Gísla sögu hefur 
notað hana. Annars hefur niðurlag 
sögunnar orðið til þess að sumir 
fræðimenn hafa talið hana með elztu 
sögum. Þar segir svo: „Helga (ekkja 
Gríms Droplaugarsonar) bjó . . . á 
Arnheiðarstöðum og Þorkell, sonur 
þeirra Gríms. Þorvaldr átti son, er 
Ingjaldr hét. Hans sonr hét Þor- 
valdr, er sagði sögu þessa“. Hér er 
annaðtveggja, að fallið hefur úr 
liður milli Þorkels Grímssonar og 
Þorvalds, ellegar Þorkell og Þor- 
valdr eru sami maður. Verður Þor- 
valdr sögumaður þá þriðji maður 
frá Grími og Helgu og ætti að hafa 
lifað samtímis Ara hinum fróða. 
Jón ætlar að svo sé og hafi verið 
skrifuð upp eftir honum „saga“ eða 
stuttorðar sagnir af þeim Drop- 
laugarsonum, en að söguhöfundur- 
inn á 13. öld hafi stuðst við þessi 
gömlu skrif. 

Vopnfirðinga sögu telur útgefandi 
vera frá öðrum fjórðungi 13. aldar 
og ætlar, að höfundur hennar hafi 
þekkt Droplaugarsona sögu. En þótt 
hann hafi haft miklar sagnir af 
frændvígum þeirra Hofsverja og 
Krossvíkinga virðist hann ekki geta 
hafa verið Vopnfirðingur sjálfur 
því hann veit ekki hvar Síreksstöð- 
um er í sveit komið. Jón hyggur að 
ættartalan -í sögulokin gefi bend- 
ingu um hvar höfundarins sé að 
leita. En sú ættartala er rakin frá 
Geiti í Krossavík til Oddaverjanna 
Páls biskups og Orms Jónssona og 
til hálfbróður þeirra Jóns prests 
Arnþórssonar. En allir þessir menn 
voru synir Ragnheiðar systur Þor- 
láks biskups Þórhallssonar hins 
helga. Er líklegt að sagnirnar úr 
Vopnafirði hafi verið í „ættvísi og 
mannfræði“ þeirri er móðir þeirra 



40 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


biskups og Ragnheiðar var vön að 
kenna þeim, enda var Þorkell Geitis- 
son langalangafi hennar. Jón hygg- 
ur nú, að ef sagan stafi ekki frá af- 
komendum Jóns Arnþórssonar, þá 
væri kannske enginn líklegri til að 
hafa samið hana en Loptr Pálsson 
biskups. Eftir að hann fór af Rang- 
árvöllum bjó hann í Hítardal 1224— 
’42 eða lengur. Á árunum 1223—’24 
var hann með Snorra Sturlusyni í 
Stafholti og var vinur hans fram til 
1235. Ef sagan væri rituð í Hítardal, 
væri auðskilinn svipur sá er Jóni 
virðist hún bera af Bjarnar sögu 
Hítdælakappa og eins hitt að hún 
barst svo fljótt til Dala, að hún gat 
haft áhrif á Laxdælu. 

Þorsteins saga hvíta hefur valdið 
fræðimönnum heilabrota vegna þess 
að hún er eiginlega þáttur af Þor- 
steini fagra, „aðalsöguhetjan“ kem- 
ur lítt við sögu, þótt þátturinn 
hefjist og endi á honum. Jón stingur 
upp á því að líta á þáttinn sem 
fyrsta kapítula í Vopnfirðinga sögu, 
endursaminn. Eru þess allmörg 
dæmi, að fitjað hafi verið framan 
eða aftan við sögur, og eru Brand- 
krossa þáttr og Fljótsdæla af því 
tagi, meðal Austfirðinga sagna. En 
ef þetta er rétt getur Þorsteins saga 
hvíta ekki verið eldri en um 1250, 
en hafi Gunnlaugs saga markað 
hana, þá er hún ekki eldri 
en frá síðasta fjórðungi 13. aldar. 
Hún er rómantísk að því leyti að 
allt fer vel í sögulokin, annars er 
hún nærri eins realistisk og Hrafn- 
kels saga. 

Þorsteins þáttr stangarhöggs er 
yngri en Vopnfirðinga saga og 

sennilega, að ætlun Jóns, ritaður af 
einhverjum nákomnum Sturlungum 
(sbr. ættartöluna frá Bjarna Brodd- 


helgasyni í sögulokin), helzt 1 
Vopnafirði. Má vera að þátturinn 
hafi orðið til á búi Þorvarðar Þór- 
arinssonar (d. 1296) að Hofi í Vopna- 
firði. Þorvarður var kvæntur Sol- 
veigu Hálfdánardóttur frá Keldum, 
systurdóttur Sturlusona. 

Ölkofra þáttr virðist vera frá 
miðri öldinni og' spegla óánægju 
manna frá þeim tíma með höfðingja- 
valdið. Bandamannasaga mun ritin 
eftir fyrirmynd hans. 

Brandkrossa þáttr hefur verið 
saminn sem byrjun á Droplaugar- 
sona sögu og notað hana og Land- 
námu. Ef höfundur Hrafnkötlu hef- 
ur notað þáttinn, eins og Jón stingur 
upp á, hlýtur þátturinn að hafa 
verið saminn fyrir 1300. 

Hrafnkels sögu Freysgoða telur 
Jón, eins og Nordal, skáldsögu frá 
því um 1300 og langbezt samda af 
Austfirzku sögunum. Hann hyggur 
að höfundur hennar hafi líka notað 
sér upplýsingar Brandkrossa þáttar 
um 20 býli í dalnum, en ekki hefur 
hann trú á því að svo hafi verið í 
landnámstíð Hrafnkels, þrátt fyrir 
álit Halldórs Stefánssonar í riti 
hans um Hrafnkelsdal. Annars 
drepur Jón á það, að hér bíði verk- 
efni fornfræðinga vorra að grafá 
upp rústirnar í dalnum til þess að 
skera úr hvorir hafa á réttu að 
standa. Jón aftekur það að nokkur 
Faxahamar sé í grend við Aðalból 
það, sem nú þekkist, og stingur hann 
upp á, að Aðalból kunni að hafa 
verið innar í dalnum, en ekki hafði 
hann sannprófað þá tilgátu. 

Fljótsdæla saga er eigi aðeins 
yngst sagna á Austfjörðum, heldur 
einnig yngst allra íslendinga sagna, 
og þótt sumum þyki það kynlegt, 
veitir það henni eigi alllítið gildi. 



ÚTGÁFUR FORNRITA Á ÍSLANDI EFTIR 1940 


41 


Fræðimenn ætla að hún sé frá fyrra 
helmingi 16. aldar, skrifuð skömmu 
fyrir siðabótina, eða í elzta lagi frá 
því skömmu fyrir 1500. En mál 
hennar og stíll eru bæði svo einstök 
frá þeim tíma að fáa mundi grunað 
hafa, ef sagan færði þeim eigi heim 
sanninn um það, enda hafa sumir 
góðir fræðimenn eins og sr. Jón 
heitinn á Stafafelli ætlað, að hún 
væri miklu eldri. 

Sýnilegt er, að Hrafnkels saga 
hefur hleypt höfundi af stað að 
skrifa söguna, enda er hún skrifuð 
sem beint framhald, greinarskila- 
laust, af Hrafkels sögu. Auk þess 
hefur höfundur þekkt og notað 
Droplaugarsona s ö g u, Laxdælu, 
Njálu, Hallfreðar sögu, Finnboga 
sögu ramma, Gunnars þálf Þiðr- 
andabana, Þorsteins sögu hvíta. 
Brandkrossa þátt og Vopnfirðinga 
sögu. 

Mest hefur hann þó lært af Hrafn- 
kels sögu enda ætlun hans að skrifa 
framhald af henni. Eins og höfund- 
ur Hrafnkötlu gerir hann sér eigi 
lítinn mat úr örnefnum, en þótt 
hann hafi allmiklar hugmyndir um 
vöxt fornmanna og háan aldur að 
maður ekki tali um þéttbýli lands- 
ins til forna, og þótt hann bregði því 
fyrir sig að nota æfintýri, eins og 
söguna um frelsun Droplaugar úr 
tröllahöndum, þá hefur hann verið 
merkilega hófsamur og raunsýnn 
höfundur á lygisagna-öld. Eins og 
höfundur Hrafnkötlu hefur hann 
samið sögu sína sem skáldsögu, en 
hann hefur víðast haldið stíl, máli 
og samsetningu innan þéirra skefja, 
sem menn væntu sér af íslendinga 
sögum. 

Jón hyggur að Fljótsdæla kunni 
að hafa verið samin í Eyjafirði. 


Þorsteins saga Síðu-Hallssonar er 

mjög í brotum, en hefur verið ein- 
kennileg saga vegna draumanna, 
sem í henni eru skráðir, og lýsa þeir 
áhuga höfundar á því efni. Sagan 
vitnar í Njálu, og hafa menn því 
haldið að hún væri yngri en Njála, 
en Jón ætlar, að tilvitnun sú sé inn- 
skot og hyggur að hún sé eldri. Enn 
fremur hyggur hann, að Banda- 
manna saga muni hafa notað hana 
og hlýtur hún þá að vera frá því 
fyrir miðja 13. öld. Eins og Njála 
hefur Þorsieins saga notað Brjáns 
sögu og gæti hún verið skrifuð á 
sömu slóðum og Njála ef ekki í 
Álftafirði sjálfum. Þótt Draumur 
Þorsteins Síðu-Hallssonar sé við- 
skila sögunni mun hann vera úr 
henni kominn, þar sem hann ber 
vott um sama áhugann á draumum. 

Um þættina þrjá sem reka lestina 
er þetta að segja: Þorsteins þáttr 
Austfirðings segir frá Rómfara, er 
á leið sinni um Danmörk veitir 
Magnúsi konungi góða lið og þiggur 
laun af honum að lokum. Þorsteins 
þáttr sögufróða er tilbrigði af hinum 
fræga þætti íslendings sögufróða, 
er kemur fyrir í elztu konungasög- 
um svo sem Morkinskinnu, en þar 
er maðurinn hvorki nafngreindur 
né sagt hvaðan af landi sé. Gull- 
Ásu-Þórðar þáttr er líka tilbrigði af 
þætti, sem kemur fyrir í Morkin- 
skinnu. 

Hér hefur nú meira verið ritað að 
tiltölu um þessar sögur en aðrar út- 
gáfur Fornritafélagsins og má fyrir- 
gefa það gömlum Austfirðingi. Eitt 
hefur vakið undrun mína: svo gjör- 
hugull sem Jón virðist um heim- 
ildir, þá sýnist hann ekki hafa þekkt 
ritgerð mína um áttatáknanir í forn- 
öld (JEGP, XLIII, 1944) og hugði 


42 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ég þó að hún væri allrar íhugunar 
verð fyrir austfirzku sögurnar. 

Þegar sögum Sigurðar Kristjáns- 
sonar og Hins íslenzka fornritafélags 
sleppir, má segja að hin nýja stríðs- 
bókaútgáfa taki við. 

Það var að vonum, að bækur, er 
um langan tíma höfðu verið upp- 
seldar og ófáanlegar, yrðu fyrst fyr- 
ir vali til prentunar. Svo var um 
Fornaldarsögur Norðurlanda, fyrst 
gefnar út af C. C. Rafn í Khöfn 
1829—’30 og löngu síðar af Valde- 
mar Ásmundssyni 1885—’89. Nýja 
útgáfan, var, eins og þær eldri, í 
þrem bindum: I., 1943, II.—III. 1944. 
Textarnir í þessari nýju útgáfu 
voru prentaðir eftir útgáfu Rafns, 
nema þar sem völ var á nýjum út- 
gáfum betri. Vísurnar voru lesnar 
saman við útgáfu Finns Jónssonar 
(Skjaldedigtning A) og stafsetning 
samræmd á venjulegan hátt. í þriðja 
bindi eru nokkrar sögur fram yfir 
það, sem Rafn hafði: Ingvars saga 
víðförla, Þorsteins þáttr bæjar- 
magns, Helga þáttr Þórissonar og 
Tóka þáttr Tókasonar. Guðni Jóns- 
son samdi inngang að öllu safninu, 
góða og ljósa greinargerð um forn- 
aldarsögurnar, loks gerði hann og 
stuttlega grein fyrir hverri sögu í 
safninu. Þeir Guðni og Bjarni Vil- 
hjálmsson sáu báðir um prentun 
textanna, en Kristján Eldjárn, forn- 
fræðingur, valdi myndirnar og skrif- 
aði lýsingar á þeim framan við 
hvert bindi. Er mikill fengur að 
hvorutveggja, og sömuleiðis að 
skrá þeirri um atriðisorð (realia) er 
fylgir síðasta bindinu. En nafnaskrá 
vantar. Bækurnar voru gefnar út 
af Bókaútgáfunni Forni, Reykjavík. 

Önnur bók, er ófáanleg hafði ver- 
ið tvo þrjá mannsaldra, var Flat- 


eyjarbók, prentuð aðeins einu sinni 
áður af þeim félögum Guðbrandi 
Vigfússyni og C. R. Unger 1859—’68. 
Nýja útgáfan var prentuð af Flat- 
eyjarútgáfunni, Akranesi 1944—1945 
í fjórum bindum. Þessi önnur út- 
gáfa var prentuð eftir hinni fyrstu, 
með samræmdri stafsetning, nema 
hvað stafsetning vísnanna var látin 
halda sér. Þar sem vafi lék á ein- 
hverju gátu útgefendur borið hina 
prentuðu útgáfu saman við ljós- 
mynd þá af handritinu, er Munks- 
gaard hafði gera látið og prentað 
1930 (Corpus Codicum Islandicorum 
Medii Ævi I). Um hina nýju útgáfu 
sáu þeir Vilhjálmur Bjarnar og 
Finnbogi Guðmundsson, tveir ungir 
norrænufræðingar. Sigurður Nordal 
reit inngang að hverju bindi fyrir 
sig Hann hafði borið Orkneyinga- 
sögu í gömlu útgáfunni saman við 
handritið og komizt að raun um, að 
hún var býsna nákvæm. Athuga- 
semdir Nordals um uppruna og sögu 
Flateyjarbókar, um eigandann og 
fjölskyldu hans, um ritarana tvo 
o. fl. eru mjög markverðar. Þar sem 
hin fyrsta útgáfa Flaieyjarbókar er 
nú svo sjaldgæf orðin, var það mikil 
bót fræðimönnum og bókasöínum 
að fá hana gefna út á ný. Þessa nýju 
útgáfu, þótt alþýðleg sé, má nota 
til allra hluta nema rannsókna á 
hljóðfræði og stafsetningu til þess 
verða menn að fara í hið ljósprent- 
aða handrit. 

í desember 1941 gaf Halldór 
Kiljan Laxness út Laxdælasögu á 
kostnað Ragnars Jónssonar. Útgáfa 
þessi var ætluð almenningi til gam- 
ans og uppbyggingar. Laxness þótt- 
ist hafa tekið eftir því að hin forna 
samræmda stafsetning væri mörg- 
um almúgamanni þröskuldur í vegi 



ÚTGÁFUR FORNRITA Á ÍSLANDI EFTIR 1940 


43 


við lestur fornsagnanna, og þótti 
honum ekki álitamál að reyna að 
hefla þann þröskuld brott. Fyrir því 
lét hann prenta bókina með hinni 
lögboðnu íslenzku stafsetningu, 
breytti r í ur, at í að, ok í og o. s. frv. 
Annari völu þóttist hann líka velta 
úr vegi lesandans með því að skipta 
hinum fornu textum í greinarskil 
eftir því sem gerist og gengur í nú- 
tímabókum, en það hafði verið 
venja fræðimanna að prenta hvern 
kapítula greinarskilalaust; senni- 
lega af sparnaðarástæðum í önd- 
verðu. 

Þótt tilgangur Laxness virtist 
þannig vera tiltölulega saklaus, þá 
olli þetta tiltæki hans hinum mesta 
stormi mótmæla, og það áður en 
að bókin kæmi út. Mun það ótæpt 
hafa verið látið í veðri vaka, að 
Laxness ætlaði sér að umskrifa 
fornsögurnar á Laxnessku. Og jafn- 
vel þótt stafsetningin væri höfð á 
oddinum, þá var auðséð að annar 
fiskur lá undir steini. En um staf- 
setninguna var það að segja, að fs- 
lendingar höfðu nú um meir en 
mannsaldur vanist því að lesa sög- 
urnar með stafsetningu þeirri, er 
þeir L. F. A. Wimmer og Finnur 
Jónsson höfðu notað í fornritaút- 
gáfum, en sú stafsetning var sam- 
ræmd og átti að gefa mönnum rétta 
hugmynd um íslenzkt mál á 13. öld. 
Að breyta þessari stafsetning gat 
því verkað á þá, sem vanir voru 
að lesa sögurnar, eins og ef málið 
á biblíu Jakobs kóngs hins enska 
væri fært til venjulegs máls nú á 
dögum. En auk þess voru á útgáfu 
Laxdaelu nokkur önnur missmíði, 
úrfellingar og breytingar sem í engu 
voru til bóta. Þegar allt var svona 
í pottinn búið þá beittu sér póli- 


tískir andstæðingar Laxness, víst 
einkum Jónas Jónsson, fyrir því að 
láta samþykkja lög um það á Al- 
þingi, að ólöglegt væri öllum að 
prenta íslenzk fornrit, nema með 
hinni „forníslenzku 11 stafsetningu, 
utan stjórnarleyfi sérstakt kæmi til. 

Til þess að freista þessara laga 
gaf Laxness skömmu síðar (ágúst 

1942) út Hrafnköllu á sama hátt 
(Víkingsprent, Ragnar Jónsson). Var 
hann þegar dæmdur sekur fyrir til- 
tækið af undirrétti í Reykjavík. En 
þegar málið kom fyrir hæstarétt, 
var Laxness fríkenndur en lögin 
dæmd ómerk, vegna þess að þau 
bryti í bága við stjórnarskrárákvæð- 
ið um prentfrelsi. 

Ekki verður því neitað að margt 
orð var skrifað og skrafað ófræði- 
mannlega í deilum þessum. En Lax- 
ness barðist fyrir því sjónarmiði, 
sem sannarlega er ekki óskynsam- 
legt nú á dögum, að prenta bæri ís- 
lenzk fornrit á þrjá vegu: (1) ljós- 
myndir af handritunum, (2) stafrétt 
eftir handritunum, hvorttveggja 
fyrir fræðimenn, og (3) með nútíma 
stafsetningu fyrir alþýðu manna. 

Til að verka á móti útgáfu Lax- 
ness réð Menningarsjóður og Þjóð- 
vinafélagið af að gefa út sögur með 
venjulegri stafsetningu fornri handa 
13.000 áskrifendum sínum. Þessi fé- 
lög hafa prentað Njáls sögu (gefna 
út af Magnúsi Finnbogasyni, með 
formála eftir Vilhjálm Þ. Gíslason 

1943) , Egils sögu (gefna út af Guðna 
Jónssyni 1944) og Heimskringlu 
I.—III. (gefna út af Páli E. Ólasyni 
1946—M8). Þessar útgáfur eru betri 
en útgáfur Sigurðar Kristjánssonar, 
þó alþýðlegar sé: Þær hafa nokkuð 
ítarlega innganga, og eru vel skrýdd- 
ar myndum (af sögustöðum) og 




44 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


kortum. Vísnaskýringar eru líka í 
þeim. Líklega eru þær hinar ódýr- 
ustu sögubækur, sem hægt er að fá 
á íslandi nú, því tillag til Menning- 
arsjóðs og Þjóðvinafélagsins er að- 
eins 30.00 krónur á ári. 

Víkjum nú aftur að útgáfu Lax- 
ness og Ragnars Jónssonar. Það mun 
hafa verið ætlun þeirra að prýða 
þær myndum eftir nýtízku lista- 
menn, enda komu síðar út sérstak- 
lega Myndir í Laxdælu og Hrafn- 
kötlu úr útgáfu Halldórs Kiljans 
Laxness eftir listamanninn Gunn- 
laug O. Scheving (Reykjavík 1942). 

Með þessum myndum nálguðust 
útgáfur þessar það að vera skraut- 
útgáfur, þótt hvorki brot þeirra né 
band gæfi átyllu til þess. En ekki 
leið á löngu, unz Ragnar fór að gefa 
út reglulegar skrautútgáfur, í stóru 
fjögra blaða broti, á góðum pappír, 
bundnar í dýrt band og mynd- 
skreyttar spjalda í milli. Fyrsta bók 
af þessu tæi var Heimskringla 
Snorra (Helgafell 1944) í tveim 
bindum bundnum saman og skreytt 
hinum frægu norsku myndum úr 
aldamótaútgáfunni (1899) norsku, 
en sú útgáfa hefur ávallt síðan verið 
ein vinsælasta alþýðubók í Noregi, 
bæði í stóru skrautútgáfunni, og þó 
líklega einkum í hinni litlu hand- 
hægu, smækkuðu útgáfu. Um út- 
gáfuna sá Steingrímur Pálsson, 
prentaði hann upp texta Finns Jóns- 
sonar frá 1911. Magnúsar saga blinda 
(Helgafell, 1944) virðist ekki vera 
annað en sérprentun úr þessari 
Heimskringlu Helgafells, hvernig 
sem á henni stendur. 

Nú rak hver skrautútgáfan aðra 
í Helgafelli og sá H. K. Laxness um 
næstu tvær bækurnar Brennu- 
njálssögu (1945) og Grettissögu 


(1946), er báðar voru prentaðar með 
nútímastafsetningu. Skrifaði Lax- 
ness stutta formála fyrir báðum, og 
þó merka vegna athugasemda þeirra 
er þetta slynga skáld og listamaður 
hafði að gera um hin fornu lista- 
verk. Báðar bækurnar voru líka 
myndskreyttar af nýtízku lista- 
mönnum: Snorri Arinbjarnarson, 
Þorvaldur Skúlason og Gunnlaugur 
Scheving skreyttu Njálu, en Þor- 
valdur Skúlason, Gunnlaugur Sche- 
ving og Ásgeir Júlíusson Greítlu. 

Allmargar myndirnar sýndu aug- 
Ijós áhrif frá myndum hinna norsku 
meistara í Heimskringlu, sem áður 
er getið. Hinar myndirnar eru í 
sterkum og stórkarlalegum nýtízku- 
stíl, sem virðist ekki eiga illa við 
hetjusögurnar, enda hefur hann 
fengið mjög mikið lof íslenzkra 
listamanna. 

Árin 1946—47 kom út tólf binda 
útgáfa af íslendingasögum (svo- 
kölluð), gefin út af Guðna Jónssyni, 
en kostuð af Islendingasagnaútgáf- 
unni í Reykjavík. 

Þetta var alþýðleg textaútgáfa, í 
sama broti og að öðru leyti svipuð 
útgáfu Sigurðar Kristjánssonar, en 
frábrugðin henni í því, að hér er 
mörgum sögunum safnað í eitt bindi 
(eins og í I. F., mest eftir því hvar 
þær eru í sveit settar, t. d. Borg- 
firðingasögur, Austfirðingasögur 
saman) þar sem Sigurður Kristjáns- 
son gaf út hverja sögu sérstaka. 

Mikilsverðara var þó það, að hér 
eru prentaðar 33 sögur og þættir, 
sem Sig. Kr. hafði ekki tekið með 
í safn sitt, af ýmsum ástæðum, en 
helzt vegna þess að þessi rit þóttu 
ósannsöguleg, enda voru þau mörg 
sannanlega mjög ung. Samt sem 
áður verða þessi rit ekki annars 



ÚTGÁFUR FORNRITA Á ÍSLANDI EFTIR 1940 


45 


staðar betur flokkuð en með íslend- 
ingasögum, og hefur það vakað fyrir 
útgefendum er þeir tóku þau í þetta 
safn. 

Hér skal gefinn listi yfir þessi rit, 
fyrst þau, sem áður hafa verið 
prentuð: 

Krisini saga, Grænlendinga þáiir 
(Einars þáiir Sokkasonar), Skáld- 
Helga saga, Sigurðar þáiir borg- 
íirzka, Hellismanna saga, Kumblbúa 
þáiir, Bergbúa þáiir, Króka-Refs 
saga, Aila saga Ótryggssonar, Völsa 
þáiir, Hemings þáiir Áslákssonar, 
Þorsieins þáiir skelks, Viðbætir við 
Sneglu-Halla þáíí, Þóris þáiir, hasis 
ok Bárðar biriu, Sijörnu-Odda 
draumr, íslendings þáiir óráðga, 
Hrana saga Hrings, Droplaugarsona 
saga, Brandkrossa þáiir, Þorsíeins 
þáiir Síðu-Hallssonar, Gunnars saga 
Keldugnúpsfífls, Broi úr Jökuldæla 
sögu, Holia-Þóris saga, Óiiars þátir 
svaria, Arnórs þáiir jarlaskálds, Ár- 
manns saga hin yngri. 

En þessar sögur hafa ekki áður 
verið prentaðar: 

Helga saga Hallvarðssonar, Illuga 
saga Tagldarbana, Ásmundar saga 
Ailasonar, Gríms þálir í Gríms- 
iungu, Þjósiólfs saga hamramma, 
Þorsíeins saga Geirnefjufósira, Ár- 
manns saga ok Þorsieins gála. 

í fyrsta bindi er inngangur að 
öllum bindunum. Skrifar Guðni þar 
um söguöld (hetjuöld) íslendinga, 
um ritöldina, um höfunda (venju- 
lega ónafngreinda), um munnlega 
arfsögn, er höfundur notar, um vís- 
ur í sögunum, og um geymd sagn- 
anna. 

í hverju bindi eru auk þess mjög 
stuttorðar en greinargóðar upplýs- 
ingar um hverja sögu fyrir sig: um 


efni hennar, aldur, handrit, og fyrstu 
og beztu útgáfur sögunnar. Skrifar 
Guðni mjög ljóst og lipurt um allt 
þetta. 

Enn er ótalinn mesti kostur 
þessarar útgáfu, sá að henni fylgir, 
í 13. bindi, sem er alveg nýkomið út 
(Sept. 1949), skrá um öll manna- og 
staðanöfn í sögunum, og þar að auki 
listar yfir þjóðaheiti, dýr, hluti, 
kvæði, rit, þing, dóma, viðburði 
o. fl. o. fl. Verður varla ofsögum af 
því sagt hve hentug slík uppsláttar- 
bók þeim er, sem nota vilja sögurn- 
ar til nokkurra rannsókna, t. d. ætt- 
fræðingum, sagnariturum, eða hvaða 
fræðimönnum sem er. 

Annað safn í sjö bindum, er í var 
Síurlunga saga (3 bd.) Biskupa sögur 
(3 bd.) og Annálar ásamt registri við 
öll bindin var kostað af sama félagi 
og gefið út af sama manni (Reykja- 
vík 1948). Þessi útgáfa af Byskupa 
sögum (13 sögur) var sérstaklega 
kærkomin, því þær hafa ekki verið 
gefnar út nema einu sinni áður: af 
Guðbrandi Vigfússyni 1858—78. 
Nýja útgáfan er að sjálfsögðu prent- 
uð eftir þeirri gömlu, nema Hungur- 
vaka og ísleiís þáiir, sem prentuð 
eru eftir hinni vísindalegu útgáfu 
Jóns Helgasonar í Khöfn 1938 (meira 
eigi út komið af henni). 

Siurlunga saga er prentuð eftií 
hinni nýju útgáfu Jóns Jóhannes- 
sonar, er síðar mun vikið að. Báðar 
þessar útgáfur fylgja Guðbrandi 
Vigfússyni í því að greina að hinar 
einstöku sögur í safninu. Aðferðir 
við útgáfu þessa eru svipaðar og við 
íslendingasögurnar. 

Árið 1949 komu enn út Sæmundar 
Edda I. — II., Snorra Edda og, í einu 
bindi, Eddulyklar með inngangi, 



46 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


orðasafni, skýringum á dróttkvæð- 
um (í Snorra Eddu) og loks nafna- 
skrá. Mest af þessu verki var unnið 
af Guðna Jónssyni, útgefanda. Inn- 
gangurinn fjallar um aldur og heim- 
ili Eddukvæðanna, um goðakvæði 
og hetjukvæði, og loks, í mjög stuttu 
máli, um hvert einstakt kvæði. Auk 
þess eru hér með útgefin og skýrð 
nokkur helztu kvæði úr Fornaldar- 
sögum, sem telja má hetjukvæði eigi 
síður en þess háttar kvæði 1 Sæ- 
mundar Eddu, en þessi kvæði ganga 
oft undir nafninu Eddica minora 
síðan A. Heusler gaf þau út í safni 
með því nafni. Og loks hefur Guðni 
tekið með SólarljóS, hið fagra og 
rammkaþólska kvæði. í Eddulykl- 
unum er, ennfremur, skrá um 
kenningar og heiti í Snorra Eddu. 
Orðasafnið virðist muni gefa góðar 
skýringar á flestu því, sem venju- 
legum lesara kann að koma kynlega 
fyrir sjónir í Eddunum báðum, ef 
nokkra skýringu er hægt að gefa. 

Árið 1949 gaf þetta sama félag út 
þrjú bindi af Riddarasögum og sá 
Bjarni Vilhjálmsson um útgáfuna. 
Þessar sögur voru í bindunum: I: 
Saga af Trisiram og ísönd, Möliuls 
saga, Bevers saga, II: Mírmanns 
saga, Sigurðar saga þögla, Konráðs 
saga, Samsons saga fagra, og III: 
fvenis saga, Parialópa saga, Mágus 
saga jarls (hin meiri). 

Þessu safni er, eins og hinum, 
fylgt úr hlaði með góðum inngangi, 
og er auk þess lítill leiðarvísir um 
hverja sögu. Auk nafnaskrár fylgir 
hverju bindi orðasafn sjaldgæfra 
orða. 

Árið 1950 gaf félagið út Fornaldar 
sö'gur Norðurlanda í fjórum bind- 
um; Guðni Jónsson sá um útgáfuna. 
I safni þessu eru 36 sögur, þær hin- 


ar sömu sem Guðni hafði tekið upp 
í útgáfu sína 1943—44, að undan- 
skildum Viðbaeii sem þar er í lok 
III. bindis. I þessari útgáfu er aðeins 
einn inngangur að öllu safninu í I. 
bindi nálega eins að efni og í út- 
gáfunni frá 1943. í þeirri útgáfu var 
orðasafn og atriðaskrá auk mynda, 
hér er ekkert af því, en nafnaskrá 
mannaheita og staða o. fl. í síðasta 
bindinu. 

Árið 1950 kom líka út Karla- 
magnús saga og kappa hans í þrem 
bindum, gefin út af Bjarna Vil- 
hjálmssyni. Mun þessi útgáfa mörg- 
um kærkomin, þar sem nú eru 90 
ár síðan fyrsta og eina útgáfa sög- 
unnar kom út: gerð af C. R. Unger 
í Kristíaníu 1860. Þessi útgáfa er, 
eins og riddarasögurnar, færð til 
nútímastafsetningar, en annars er 
Unger að sjálfsögðu fylgt í flestu. 
Auk greinargóðs inngangs fylgir út- 
gáfunni bæði orðasafn sjaldgæfra 
orða og nafnaskrá manna og staða 
og er það því þakkarverðara sem 
allt siíkt vantaði í útgáfu Ungers. 

Árið 1946 kom út ný og ágæt út- 
gáfa af Slurlunga sögu í tveim 
bindum, stórum og fallegum. Hún 
var kostuð af Sturlungaútgáfunni í 
Reykjavík. Forgöngumaður verksins 
var Magnús Jónsson guðfræðipró- 
fessor og fræðimaður, safnaði hann 
myndum af sögustöðum (201 alls) í 
bókina með aðstoð tveggja hinna 
mætustu áhugaljósmyndara á land- 
inu. Útgefendur voru þrír: Jón Jó- 
hannesson, Magnús Finnbogason og 
Kristján Eldjárn. Kristján er forn- 
fræðingur, og reit hann skýringar 
við textana, en Magnús, málfræð- 
ingur, reit vísnaskýringar og sá um 
réttritun bókarinnar. Jón, sem er 
sagnfræðingur, tók að sér erfiðasta 



ÚTGÁFUR FORNRITA Á ÍSLANDI EFTIR 1940 


47 


hlutverkið: að greina hinar sérstöku 
sagnir úr safninu og rita formálann. 
Auk þess bjó hann út tímatal, ættar- 
tölur, og samdi skrárnar tvær, aðra 
um manna- og staðanöfn, hina um 
atriðisorð. Hann sá líka um nöfnin 
á kortinu, er tekur yfir land allt og 
fylgir báðum bindunum! 

Sturlunga saga er sagnrit, gert um 
1300, af hér um bil 13 sérstökum 
sögum og þáttum. Er safni þessu 
ætlað að gefa sögu íslands frá því 
um 1125 til 1260 og er sögunum rað- 
að í tímaröð, en oft eru þær klippt- 
ar og skornar til baga af því að 
safnari hefur eftir föngum reynt að 
forðast endurtekningar. Safnið er 
til vor komið í tveim aðalhandritum, 
Króksfjarðarbók (I) og Reykja- 
fjarðarbók (II) eða þó réttara sagt, 
handritabrotum, því einkum fyrra 
handritið er ekki annað en nokkur 
blaðaslitur, og síðara handritið er 
heldur ekki heilt. En fylla má í eyð- 
ur þeirra eftir mörgum pappírs- 
handritum, sem öll eiga ættir sínar 
að rekja til þessara tveggja hand- 
rita, stundum til beggja. 

Tvær aðferðir við útgáfu eru 
hugsanlegar: annaðhvort að reyna 
að endurskapa hvort aðalhandritið 
fyrir sig, og draga af þeim ályktanir 
um frumsafnið frá 1300. Hin aðferð- 
in er að reyna að leysa upp og greina 
í sundur eftir getu sagnir þær er 
Sturlungu-safnarinn gerði safn sitt 
af. 

Fyrri aðferðin var notuð 1 fyrstu 
útgáfu Sturlungu (1817—20) og í 
hinni síðustu vísindalegu útgáfu: 
Útgáfu Kalunds (1906—11). Síðari 
aðferðinni beitti Guðbrandur Vig- 
fússon í hinni skarplegu, en gölluðu 
útgáfu sinni 1878; en eftir henni 


prentaði Sigurður Kristjánsson sína 
útgáfu. 

í þessari útgáfu er sagngreining- 
araðferðinni líka beitt, en vegna 
þess að Jón Jóhannesson hefur átt 
þess kost að nota hinar ítarlegu og 
stórmerku greinar Björns M. Ólsen 
og Péturs Sigurðssonar um Síurl- 
ungu, og vegna þess að hann hefur 
sjálfur gert mjög merkar og sann- 
íærandi athuganir í sambandi ís- 
lendingasögu Sturlu Þórðarsonar 
við Þórðar sögu kakala og Þorgils 
sögu Skarða, þá virðist ótvírætt að 
honum hafi tekist betur að greina 
sundur sögurnar en áður hefur ver- 
ið hægt. 

Sögurnar í safninu eru: (1) Geir- 
mundar þáitr heljarskinns (eftir 
safnara Siurlungu, líklega Þórð 
Narfason að Skarði, dáinn 1308), (2) 
Þorgils saga og Hafliða (rituð um 
1237—40), (3) Æiiariölur (að nokkru 
leyti eftir safnarann), (4) Haukdæla 
þáiir (eftir safnarann), (5) Siurlu 
saga (um 1200—25), (6) Formáli 
(eftir Sturlu Þórðarson og safnar- 
ann), (7) Presissaga Guðmundar 
góða (eftir Lambkár Þorgilsson, d. 
1249; rituð um 1237—49), (8) Guð- 
mundar saga dýra (rituð fyrir og 
um 1212), (9) Hrafns saga Svein- 
bjarnarsonar (aðeins síðari hluti 
hennar var tekinn upp í Sturlungu; ' 
rituð skömmu eftir 1228), (10) 

íslendinga saga (eftir Sturlu Þórð- 
arson, rituð um 1275—84, það ár dó 
Sturla), (11) Þórðar saga Kakala 
(rituð um og eftir 1271), (12) Svín- 
íellinga saga (um 1300), (13) Þorgils 
saga skarða (eftir Þórð Hítnesing, 
rituð um 1275—80), (14) Siurlu þáiir 
(byrjaður um 1280, lokið við hann 
eftir 1300), Arons saga (rituð stuttu 



48 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


fyrir 1350; á ekki heima í Slurl- 
ungu). 

I þessu yfirliti hef ég tekið upp 
álit Jóns Jóhannessonar um aldur 
og höfunda sagnanna. 

Með þessu merka verki hafa allir 
sem að útgáfunni stóðu, og ekki sízt 
Jón, áunnið sér þakkir og lof fræði- 
manna. Mun þessi Siurlunga taka 
sess á hillum fræðimanna og bóka- 
safna við hlið hinna merku verka 
Guðbrands Vigfússonar og Kr. 
Kalunds, og standa þar um langan 
aldur. 

Landnámabók íslands, gefin út af 
Einari Arnórssyni og kostuð af 
Ragnari Jónssyni (Helgafell 1948) 
er í stóru fjögra blaða broti, eins og 
Brennunjálssaga og Greiiissaga, en 
verður þó tæplega talin með þessum 
skrautútgáfum, þótt pappír sé góð- 
ur, band ágætt, og kortin mörg og 
mikil (allt landið á 12 blöðum). 

Útgefandi hefur sýnilega ætlað 
henni að verða nákvæmri vísinda- 
legri útgáfu af þessu fræga undir- 
stöðuriti í íslenzkum fræðum, 
og lítt hirt þótt hann þyrfti 
að spilla síðum bókarinnar með 
leturbreytingum til þess. Til þess 
að ná þessum tilgangi sínum prentar 
hann einskonar harmoníu af fjórum 
landnámabókar-gerðum: Siurlubók, 
Hauksbók, Melabók og Þórðarbók, 
og svo sem flestir útgefendur notar 
hann Siurlubók fyrir aðalhandrit, 
en þó ekki án alvarlegra breytinga. 
Finnur Jónsson hafði gert slíkt hið 
sama í síðustu útgáfu sinni af Land- 
náma bók og tilfært orðamun hinna 
handritanna neðanmáls. Jón Jó- 
hannesson dæmdi þá útgáfu allhart, 
kvað hana hafa orðið upphaf meira 
misskilnings en skilnings á hand- 
ritunum og samhengi þeirra. Þetta 


mun Einar Arnórsson hafa ætlað að 
láta sér að kenningu verða og því 
tekið það ráð, sem er heldur óvenju- 
legt í svona ritum, að taka allar 
breytingar handritanna upp í les- 
málið og merkja þær þar. 

En þetta er hægra sagt en gert. 
Minnstur er vandinn, þar sem öll 
handrit hafa sömu grein, lítið eða 
ekki breytta. Þá prentar E. A. grein- 
ina með merkjum allra handritanna 
að yfirskrift. Vandinn er heldur 
ekki svo mikill, þar sem hvert hand- 
rit hefur sinn texta ólíkan öllum 
hinum. Þá prentar E. A. textana í 
röð hvern á fætur öðrum. Verst er 
þar sem handritin hafa sama text- 
ann meira og minna breyttan. Þá 
reynir E. A. að hjálpa sér með ská- 
letri og svigum, en niðurstaðan 
verður allt annað en skýr. Kveður 
svo rammt að þessu á stundum, auk 
annara yfirsjóna í meðferð textans, 
að Jón Jóhannesson hefur orðið að 
gefa þessari útgáfu hér um bil sama 
vitnisburð og útgáfu Finns: að hún 
væri óhæf til fræðimannlegra rann- 
sókna. Og tæplega er þá hætt við að 
leikmenn fari að lesa hana sér til 
gamans. (sjá ritdóm í Tímariti Máls 
og menningar, Desember 1948). 

I formála ræðir E. A. fyrst rit um 
landnám fyrir daga Styrmis fróða, 
þá Landnámabók Styrmis fróða, 
síðan bók Sturlu Þórðarsonar, bók 
Hauks Erlendssonar, þá Skarðsár- 
bók og loks bók Þórðar prests Jóns- 
sonar. 

Um gerðir Landnámabókar fylgir 
Einar að mestu skoðunum Jóns Jó- 
hannessonar (Gerðir Landnámabók- 
ar, Rvík, 1941). En í einu aðalatriðr 
er hann á öðru máli: hlutdeild Ara 
fróða í Landnámu. Hann leggur eng- 
an trúnað á sögu Hauksbókar, er 



ÚTGÁFUR FORNRITA Á ÍSLANDI EFTIR 1940 


49 


eignar Ara hlut í hinni elztu Land- 
námu. Einar færir mörg rök gegn því 
að Ari geti verið höfundurinn, og 
færir helzt til þess ókunnugleik Ara 
á staðháttum á Snæfellsnesi og í Ár- 
nessýslu. Nú er Einar Arnórsson 
Árnesingur sjálfur og ætti að vita 
betur, en kunnugri menn hafa sýnt 
fram á það, að það er Einar en ekki 
Ari, sem virðist ókunnugur í heima- 
högunum. 

Hinsvegar stingur Einar upp á 
því, að Styrmir fróði hafi samið 
Landnámu fyrstur manna um 1200. 
Þetta verður auðvitað sennilegt, ef 
menn neita því að Landnáma sé frá 
dögum Ara fróða og Kolskeggs 
íróða, þ. e. frá fyrra hluta 12. aldar. 
En að hafa Landnámu af þessum 
12. aldar höfundum er kannske 
hægra sagt en gert, svo margir 
góðir fræðimenn er hafa hallast að 
þeirri skoðun (B. M. Ólsen, Halldór 
Hermannsson, Sigurður Nordal, Jón 
Jóhannesson og E. ó. Sveinsson). 

Auk hinnar venjulegu skrár um 
manna og staðanöfn, eru hér skrár 
yfir kvæði og rit, þjóðaheiti, dýra- 
heiti, skipanöfn, sverðsheiti, hauga 
og ýms önnur atriðis-orð. Loks er 
listi af landnámsmönnum með 
stuttri frásögn um landnám þeirra 
og bústaði. Getur þessi listi orðið 
lykill að kortunum, tólf að tölu, en 
á þeim hefur Einar reynt að draga 
takmörk hinna gömlu landnáma í 
fyrsta sinni. 

Þetta verk hefði verið óvinnandi, 
ef ekki hefði notið við korts hins 
danska herforingjaráðs af íslandi, en 
því korti var til allrar hamingju 
lokið rétt fyrir stríðið síðara. En 
vafalaust á kort Einars það fyrir sér 
að verða leiðrétt hér og þar þegar 
um einstök atriði þess geta fjallað 


menn með góðri staðþekkingu í 
sinni sveit. Má segja að tilraun 
Einars sé jafn mikilsverð fyrir því. 

Nú eru talin flest fornrit þau er 
gefin hafa verið út af nýju á íslandi 
á árunum 1940—47. Geta má þó enn 
um þrjú rit er öll komu út 1945. 
Tvö þeirra voru ljósprentaðar út- 
gáfur gamalla bóka, gefnar út af 
Lithoprenti í Reykjavík: Krisien- 
doms saga. Skálholti, 1688, og 
Grágás gefin út af Vilhjálmi Finsen, 
Khöfn 1852. Þetta er eina útgáfa af 
Konungsbók Grágásar og fræg mjög, 
og ófáanleg um langt skeið. Prófes- 
sor Ólafur Lárusson ritaði inngang 
að endurprentuninni. 

Þriðja bókin er forn þýðing, gefin 
út af Heimskringlu í Reykjavík. 
Heitir bókin: Alexandreis, það er 
Alexanders saga mikla, efiir hinu 
forna kvæði meisiara Philippi Gual- 
ieri Casiellionaei, sem Brandur 
Jónsson ábóii sneri á danska iungu, 
það er íslenzku, á þreiiándu öld, úi- 
gefin hér á preni til skemmtunar ís- 
lenzkum almenningi árið 1945 að 
frumkvæði Halldórs Kiljans Lax- 
ness. 

Þessi titill skýrir sig sjálfur og 
sýnir líka, að bókin er prentuð með 
nútímastafsetningu. 

Eftir er að geta um nokkur safn- 
rit, sem komið hafa út á þessum 
árum. i 

Árið 1945 gaf félagið Heimskringla 
í Reykjavík: Fagrar heyrði ég radd- 
irnar, þjóðkvæði og sief. Einar Ól. 
Sveinsson valdi efnið í bókina, sem 
er einhver hin yndislegasta bók og 
einstæð í sinni röð. Hér eru dansar, 
viðlög, sagnadansar, ástarkvæði, 
og mansöngvar, vikivakar, sagna- 
kvæði um álfa, tröll og drauga, 
draumkvæði, æfintýrakvæði, krafta- 



50 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


kvæði og töfrar, minnisþulur, gátur, 
barnagælur, dýrakvæði, grýlu- 
kvæði, þulur og leikir. Hefur Einar 
látið greipar sópa um söfn Ólafs 
Davíðssonar og haft úr þeim kjarna 
og nyt án þess að láta nokkuð af 
ruslinu fljóta með. Fæst af þessu 
efni má kalla forníslenzkt, en flest 
líklega eldra en siðaskifti. Tvímæla- 
laust er í þessu safni sumt af þvi 
bezta sem Islendingar hafa ort und- 
ir hinum einföldu rómantísku hátt- 
um. 

Árið 1944 gaf Heimskringla út 
Leii ég suður íil landa, æfiniýri og 
helgisögur frá miðöldum, ágætt úr- 
val gert af Einari pl. Sveinssyni. 
Æfintýrin eru flest dæmisögur 
(exempla) og smásögur úr safni 
Jóns biskups Halldórssonar (d. 1339) 
eða úr Disciplina clericalis, sem var 
vel þekkt safn af fræðandi sögum 
fyrir klerka á miðöldum. Streng- 
leikar eru þýðingar, gerðar á dög- 
um Hákonar gamla Noregskonungs, 
af hinum frægu frönsku lais eða 
kvæðum Marie de France, en hún 
var meðal hinna elztu og beztu 
rómantísku höfunda á Vesturlönd- 
um á 12. öld. Helgisögurnar og jar- 
teinasögurnar eru sumar útlendar, 
aðrar innlendar, og segja þær frá 
kraftaverkum og jarteinum er 
urðu fyrir áheit á þá helgu menn 
Jón biskup á Hólum og Þorlák 
biskup í Skálholti. Er margt 
skemmtilegt í þessum einföldu 
sögnum, og varpa þær oft meira 
Ijósi á hversdagsleg störf alþýðunn- 
ar og traust hennar á þessum dýr- 
lingum sínum heldur en á makt; 
þeirra sjálfra og veldi. 

Þetta úrval er gert af sömu natni 
og smekkvísi sem hið fyrra, og eru 
í því fjölda margir hlutir, sem erfitt 


hefur verið að ná til fyrir fræði- 
menn, hvað þá fyrir alþýðu manna 
Mun tæplega nokkur ein bók gefa 
jafngóða hugmynd um vestræna 
kristni á íslandi fyrir siðaskifti eins 
og þessi. 

Árið 1947 prentaði Helgafell 
(Ragnar Jónsson) úrval af íslenzk- 
um skáldskap frá upphafi vega fram 
til 1944. Úrvalið hlaut nafnið íslands 
þúsund ár og var í þrem bindum. 
í fyrsta bindi, Fornöldin, voru 
prentuð bæði Eddukvæði og drótt- 
kvæði í úrvali eftir Einar Ó1 Sveins- 
son. í öllum bindunum er kvæðun- 
um raðað eftir aldri, en í þessu 
fyrsta bindi var það sérstaklega 
vandasamt verk vegna Eddukvæð- 
anna, sem erfitt er að dagsetja. Hef- 
ur Einar auðvitað tekið þann kost- 
inn að dreifa þeim innan um drótt- 
kvæðin, en þau eru nálega ávalt 
kennd höfundum sínum, og því auð- 
velt verk að draga þau í aldaflokka. 
Einhverjum miðlungi greindum og i 
meðallagi góðgjörnum ritdómara í 
Eimreiðinni sást alveg yfir þessa 
tímaröð og stökk upp á nef sér af 
því, að hann fann ekki Völuspá í 
upphafi bókarinnar, en Völuspá er 
sett með kvæðum frá kristnitökunni, 
því fræðimenn ætla að hún sé frá 
þeim tíma. 

í öðru bindi er tímabilið 1300— 
1600, safnað af Páli Eggert Ólasyni, 
og tímabilið 1600—1800, gert af 
Snorra Hjartarsyni, ungu og efni- 
legu skáldi. I þriðja bindi eru 19. 
öldin eftir Arnór Sigurjónsson, 
skóla- og fræðimann, og 20. öldin 
eftir Tómas Guðmundsson skáld. 

Hér hafa nú verið taldar útgáfur 
þær, er mér er kunnugt um að kom- 
ið hafi á árunum 1940—48. Eru þær 
bæði margar og miklar að vöxtum. 



ÚTGÁFUR FORNRITA Á ívSLANDI EFTIR 1940 


51 


Af vísindalegum útgáfum eru út- 
gáfur íslenzka fornritafélagsins og 
Slurlunga saga Jóns Jóhannessonar 
fremstar. Af alþýðlegum textaút- 
gáfum mun safn íslendingasagna- 
útgáfunnar í útgáfu Guðna Jónsson- 
ar vera merkast, vegna þess að það 
er svo yfirgripsmikið og mun í fram- 
tíðinni bæta við sig útgáfu annara 
yngri fornrita eins og Riddarasögum 
og lygisögum. 

Fornaldarsögurnar og útgáfur 
Menningarsjóðs og Þjóðvinafélags- 
ins eru alþýðlegar útgáfur með ljós- 
myndum; útgáfur Helgafells (Ragn- 
ars Jónssonar) eru skrautútgáfur 
ætlaðar til gjafa og fullar af teikn- 
ingum listamanna vorra. 


Bókaflóð stríðs- og eftirstríðsár- 
anna var ekki nema lítil kvísl af 
þeim hafsjó útlendra áhrifa og 
breytinga, sem skall á íslenzku þjóð- 
inni með hernáminu og öllu því 
sem því fylgdi. En það er Islending- 
um sómi, að þeir veittu þessu flóði 
í útgáfur margra góðra bóka. Og 
sérstaklega stendur íslenzkt þjóð- 
erni í þakkarskuld við þá menn, er 
sneru sér að því að vernda þann 
þáttinn sem sterkastur á að vera í 
þjóðerninu: íslenzku fornritin. Fyrir 
starf þessara manna er nú svo kom- 
ið, að íslendingar hafa aldrei átt 
auðveldari aðgang að þessum helgu 
ritum sínum en nú. 




ÍSLENZK BAÐSTOFA 



Vatnslitamynd eftir Guí5m. Porsteinsson, Reykjavík. 
Sjá ennfremur isi. bæ á bls. 83. 






ÞORSTEINN Þ. ÞORSTEINSSON: 


Frá alda öðli 


Adam geispaði. 

Hann var orðinn dauðþreyttur og 
syfjaður af að eltast í góðu við hin 
dýrin, einkum apana, sem voru 
nauðalíkir honum, en vildu samt 
hvorki taka vinahótum hans né 
skipunum, heldur murruðu, vældu, 
skræktu og buldruðu móti honum 
á óskiljanlegri hebresku, og klóruðu 
hann og hryntu honum. 

„Ja, það er til nokkurs að vera 
settur höfuðvörður yfir þessa lúsa- 
blesa hérna í henni Paradís“, hugs- 
aði Adam með sér og var hinn reið- 
asti. 

Hitinn var ógurlegur í þessum 
mikla aldingarði, og Adam var enn 
meira einmana en áttaviltur, ein- 
samall, allslaus og „mállaus“ vestur- 
fari mörgum þúsundum ára seinna 
á eyðisléttunni miklu í Norður- 
Ameríku. 

Þá gekk Skaparinn um garðinn í 
þungum þönkum með hendurnar 
fyrir aftan bakið, og leit hvorki til 
hægri né vinstri, því honum voru 
vel kunnug öll sín handaverk, þótt 
nokkuð langt væri umliðið frá því 
hann skapaði jörðina. En alt í einu 
heyrði hann skamt frá sér einkenni- 
legt vanstillingar gól, fult af kergju 
og lífsleiðindum. Hann þurfti ekki 
að líta í áttina, þaðan sem hljóðið 
kom, því hann þekti vel mannsrödd 
skepnunnar, sem hann skapaði 
æðsta af dýrunum. En hann gekk 
til Adams og sagði: 

„Æ, það ert þá þú, sem berð þig 


svona bjálfalega! Hvað amar annars 
að þér? Hví æpir þú einn fullur 
óróa, sem ert skapaður öllum 
skepnum æðri?“ 

„Æðstur eða lægstur! Mér er víst 
sama“, hreytti Adam út úr sér. „Þeir 
líta ekki við mér þessir bannsettir 
apakettir, sem þú settir mig yfir, 
en glenna sig framan í mig og 
draga dár að mér. Og ég hefi ekki 
hitt neina skepnu enn þá, sem hefur 
litist vel á mig, viljað vera góð við 
mig eða viðurkent mig herra sinn“. 

„Ja, hvaða ósköp eru að heyra 
þetta, Adam. En veiztu ekki, að 
maðurinn verður að bera sig manna- 
lega, svo að hinar skepnurnar líti 
upp til hans?“ 

„Já, þú getur djarft um talað, 
herra minn, sem getur breytt þér í 
alt, sem alheimshugur þinn æskir, 
og stendur alt til boða, sem sköp- 
unarverk þitt hefur að bjóða, en ég ! 
er hér eins og móðurlaus og utan- ■ 
veltu besefi í þessu sköpunar al- 
korti, og á engan til að halla mér 
að nema þig, sem ég sé ekki nema 
með höppum og glöppum“. 

„Ef einhver annar en ég heyrði I 
til þín, Adam, þá mundi hann halda 
að þú værir skapari númer tvö. En 
hvers æskir þú, sem hefur alt sem 
þú nennir að rétta hendina eftir?“ 

„Ég óska eftir — nei, ég heimta 
að fá meðhjálp, herra minn, og það 
strax án nokkurra undanbragða. 
Hvaða vit var það svo sem, að skapa ! 
mig einan allra skepnanna eins ogj 



FRÁ ALDA ÖÐLI 


53 


villuráfandi höfuðsóttarsauð? Þegar 
allar skepnur leggjast til hvíldar 
tvær og tvær með afkvæmi sín, 
jórtrandi, kjamsandi og smjattandi 
af ánægju, legst ég út af í einhverju 
moldarskotinu, aleinn og yfirgefinn 
og gnísti tönnum yfir einveru minni 
og einstæðingsskap, þar til loks 
undir aftureldinguna, að svefninn 
lokar mínum sáru hvörmum, en 
til þess aðeins að vera vakinn strax 
af argi nývaknaðra villidýra, sem 
búin eru að sofa út og rísa á fætur 
móti upprisu sólarinnar, gargandi 
af ánægju og lífsgleði“. 

„Þetta eru þungar ásakanir, 
Adam, á herra þinn og skapara, en 
verða líklega ekki þær seinustu, 
sem ég fæ frá þínu tvífætta kyni. 
En ég sé nú, að því verður ekki 
lengur frestað, sem fram á að koma. 
En mikið skal til mikils vinna, því 
í meðhjálp þína er bezt að þú leggir 
til efnið sjálfur, svo að þú vitir úr 
hverju hún verður búin til“. 

„Ég!“ æpti Adam með spurning- 
armerki fyrir framan og aftan. 
„Hvað á ég til nema kroppinn minn, 
þótt ég eigni mér alt, sem ég sé — 
og jafnvel þig?“ 

„Ætli það verði ekki líka bezta 
efnið fyrst hún á að vera eins og 
þú?“ spurði skaparinn brosandi. 

I „Æi-nei!“ hrópaði Adam. „Það 
getur drepið mig!“ 

1 „Ekki þótt eitt rif sé tekið“. 

„Æi — ég má ekki missa það!“ 
volaði hann. 

En skaparinn eyddi ekki fleiri 
orðum við hann, en sagði byrstur, 
þungum rómi: 

„Sofnaðu Adam!“ 

Og á sama augnabliki valt hann 
út af steinsofandi. 


Þegar Adam langa-löngu seinna 
vaknaði aftur, var hann í faðmlög- 
um við konuna, sem var harðla 
fögur og ekkert hrædd við hann. 

Skaparinn sást hvergi, en Adam 
var honum sannarlega þakklátur. 
En hann skildi ekkert í því, hvað 
hann gat verið brattur og spriklandi 
fjörugur eftir að hafa mist rifið. Og 
honum þótti það einxennlega dá- 
samlegt, að hvergi sáust merki til 
þess, að það hefði verið tekið í burtu 
hvernig sem hann þuklaði sig. En 
svo gleymdi hann þessu í tilhuga- 
lífinu og síðar í önnum daganna, 
eftir að börnin fóru að koma. 

Það var ekki fyrr en hundruðum 
árum seinna, að hann mundi eftir 
því, að hann hafði aldrei talið rifin 
og nú væri kominn tími til þess, að 
vera viss í sinni sök, því hann hafði 
alt af haft einhvern óljósan, en illan 
grun um, að Eva væri ekki hold af 
hans holdi. Svo hann tók sig til og 
lagðist upp í loft og þuklaði með 
mikilli nákvæmni hægri síðuna með 
hægri hendi og þá vinstri með þeirri 
vinstri, og taldi og reiknaði langar 
stundir. Og sjá! Þau voru jafnmörg 
báðum megin. Þá varð Adam hrygg- 
ur og gruflandi, því honum fanst að 
grunnurinn undir sinni miklu for- 
föðurs tign væri að hrapa. 

Þegar þetta skeði, var hann fyrir 
langa-löngu fluttur úr Paradís en 
bjó samt í góðu landi. í einum feg- 
ursta hluta þess lands og langt það- 
an sem Adam bjó, höfðu drengir 
hans á landkönnunarferðum sínum 
rekist á fólk, sem þeir sögðu að 
líktist sér og móður sinni, en þó 
fegurra og tígulegra og miklu eldra 
en þeir. 

Um þetta fólk vildi Eva aldrei 



54 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


tala, þótt börnin héldu langar hróka- 
ræður um það. En þá varð Adam 
ævinlega að ægilegu spurningar- 
merki, því sá grunur læsti sig um 
hann, að hann væri ekki fyrsti mað- 
urinn á jörðinni, og foreldrar þess- 
ara barna hlytu að vera miklu eldri 
en hann. Og þar sem hann var nú 
farinn að gruna, að konan sín hefði 
ekki verið sköpuð úr sínu rifi, þá 
jók þetta honum mikils hugarang- 
urs, sem ekki var laust við afbrýði. 
En eftir að Kain son hans henti 
slysið mikla og varð að flýja úr 
foreldrahúsum, og Adam þóttist vita 
fyrir víst, að hann mundi hafa flutt 
til þessa fólks, þá varð honum óviss- 
an enn óbærilegri. Hverra manna 
gat þetta fólk verið, sem yrðu for- 
feður kynslóðanna engu síður en 
hann, og væru ef til vill betur komn- 
ir að þeim tignartitli? 

Nú voru hveitibrauðs- og aldina- 
dagarnir í Paradís löngu liðnir, en 
bláköld alvara, þungar búsifjar og 
þrældómur höfðu heltekið hugann 
og hert lófana. Þau voru bæði farín 
að eldast, hann og Eva, en voru þó 
bæði býsna brött miðað við ár- 
hundruð þeirra. Og Eva hélt sér 
vonum betur, þótt mikið hefði hún 
unnið eftir að þau fluttu úr Paradís. 
Og þrjátíu dætur og þrjátíu syni 
hafði hún alið honum, auk Kains, 
sem komst í skömmina og hélt að 
þeir sem hittu sig mundu drepa sig, 
og Abels og Sets, ef trúanlegt má 
taka það er herra Haukur Erlends- 
son lögmaður og landnámuhöfundur 
ritar á einum stað. En þessar barn- 
eignir Evu og þetta eilífa strit frá 
morgni til kvölds, sem Adam þakk- 
aði þá ekki heldur sem skyldi þegar 


fram í sótti, hafði sett merki sín á 
hið fríða andlit hennar. 

Þær munu vera fáar núna, kon- 
urnar, sem vildu ganga í sporin 
hennar Evu: Matbúa handa meira 
en sextíu manns alt árið um kring 
og sjá einnig um skinnkyrtlagerð- 
ina, sem mest öll lenti líka á henni, 
því börnin sýndust erfa það frá 
Adam, að vera ekki lipur við það 
verk, en voru samt nógu hótfyndin 
eins og hann, ef þeim þótti kyrtill- 
inn fara sér illa. Svo var þetta eilífa 
suð í Adam þegar hann var heima, 
þreyttur og afundinn, og svo köllin 
og heimtufrekjan úr þessum mörgu 
munnum, sem heimtuðu alt með 
sjálfskyldu að henni eins og þau 
heyrðu pabba sinn gera, þótt það 
væri ekki til og hefði aldrei verið 
til í kotinu. En þetta alt saman, auk 
margs annars, hafði gert Evu dá- 
lítið ergilega með aldrinum. 

í öll þau ár, sem liðin voru frá 
því, að Adam fékk fyrst ávæning 
af, að aðrir menn væru til á jörðinni 
en hans fjölskylda, sem nú væru að 
leggja undir sig heiminn eins og 
hans börn, hafði honum ósjálfrátt 
dottið Eva í hug, en aldrei komið 
sér að því, að bera það í tal við hana 
hvort hún gæti verið formóðir þess- 
ara útlendu manna, því bæði fanst 
honum það særandi og meiðandi 
spurning fyrir hana, en einnig nið- 
urlægjandi og þungt reiðarslag á 
hann sjálfan, ef grunur hans reynd- 
ist réttur. En hann vissi og fann 
það með sjálfum sér, að þótt sá 
grunur væri sannur, mundi hann 
aldrei opinberlega viðurkenna hann. 

Einn seinni hluta dags um nón- 



FRÁ ALDA ÖÐLI 


55 


bilið, herti hann loksins upp hugann 
og gekk frá vinnu sinni inn til Evu, 
því um máltíðir vildi hann ekki um 
þetta tala, bæði vegna krakkanna 
og þess, að hann óttaðist að missa 
matarlystina, en verða andvaka ef 
hann bæri þetta í tal að nóttu til. 

Eva sat nakin í tágastól, sem hún 
hafði brugðið sjálf, og var að gera 
við skinnkyrtilinn sinn, sem hún lét 
sitja á hakanum og orðinn var svo 
slitinn og rifinn, að það sást alls 
staðar í gegnum hann þegar hún 
var í honum. Hún sneri sér á auga- 
bragði frá Adam, þegar hún heyrði 
hann koma inn, svo hann sæi ekk- 
ert, því hún var farin að kunna illa 
þeirri fornu Paradísar-tízku, að 
stríplast ber, þótt börn hennar 
fleygðu stundum af sér kyrtlunum 
þegar heitast var. En þá bundu þau 
sér flest mittisskýlur eins og tíðkast 
hafði í Paradís eftir syndafallið. 

Adam sagði: 

„Eva!“ 

„Nú, hvað svo sem viltu mér á 
þessum tíma dagsins?“ 

Adam varð orðfall, enda var hann 
ekki mælskumaður. 

Það varð löng þögn og leiðinleg. 
Adam glápti út í loftið eins og heim- 
óttarlegur hérvillingur, en Eva 
hamaðist á kyrtlinum eins og hún 
ætti lífið að leysa, og jafnvel teygði 
kyrtilinn með tönnunum, þar sem 
skinnið hafði skorpnað. 

„Þér virðist vera eitthvað mikið 
niðri fyrir“, mælti Eva loks, sneri 
aðeins höfðinu í áttina til hans og 
leit á hann rannsóknaraugum kon- 
unnar, en hélt svo áfram vinnu 
sinni. 

Adam stóð ráðaleysislegur á 
miðju gólfinu og horfði niður á 


fætur sér. Hann hafði ekki fengið 
sér sæti, því hann hugsaði að er- 
indið tæki ekki langan tíma, og svo 
voru líka fáir stólarnir í kofanum, 
sem treysta mátti nema sá, sem Eva 
sat á. En það var ekki fyrr en eftir 
langa mæðu og marghugsaða setn- 
ingu, að Adam gat stunið upp: 

„Getur þú sagt mér, Eva mín, 
hverir eru foreldrar þessa annars 
mannkyns, sem býr í landinu hin- 
um megin?“ 

Hvort Eva hafði nú lokið viðgerð- 
inni á kyrtlinum segir sagan ekki, 
en hún steypti honum yfir sig með 
miklum vanans fimleik, stóð á fæt- 
ur, sneri sér að manni sínum og 
horfði á hann alvarlega: 

„Spyr þú hann, sem alt skapaði 
í öndverðu, Adam“. 

„Ég sé hann næstum því aldrei nú 
orðið, og svo er ekki víst að hann 
vildi segja mér það“. 

„Grenslastu þá ekki eftir því, sem 
þér kemur ekki við, og láttu þér 
nægja, að þú varst settur yfir alt, 
sem lifir á jörðinni". 

„Já, þarna kemur það! Sei, sei! og 
svei, svei!“ hrópaði Adam æstur og 
sótti í sig veðrið. „Settur yfir! segir 
þú. Það er svo sem ekkert ólíkt því! 
Ég er má ske herra tígrisdýrsins, 
ljónsins og ótal annara enn verri 
villidýra, sem rifu mig í sig ef ég 
opnaði munninn og flýði ekki undan 
þeim eins og dauðhræddur héri; að 
ég nú ekki tali um höggorms fjand- 
ann, eins og hann fór nú með okkur. 
Nei, og aftur nei. Ég er ekki einu 
sinni herra yfir mannskepnunum, 
sem búa hinum megin í landinu, og 
hefi aldrei séð þær mannkindur auk 
þá heldur meira. Hefur þetta fólk 
leitað minna ráða og minnar for- 



56 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ystu? Nei, ég held nú síður en svo. 
Og hvaða náungar eru þetta? mér er 
spurn. Þú hefur verið mér stundum 
önug, Eva, og dálítið örðug með 
sprettum, eins og þú hefðir hugann 
einhvers staðar langt í burtu en ekki 
hjá mér. Og þrisvar hefurðu hlaup- 
ið frá mér fyrir það eitt, að ég dangl- 
aði pínulítið í þig til að kenna þér 
betri mannasiði. Og aldrei vildirðu 
segja mér hvar þú hefðir verið, þeg- 
ar þú komst aftur hnarreist eins og 
drotning, og vildir ekki taka mig 
aftur í sátt, fyrr en ég bað þig for- 
láts á knjánum, sem ég gerði vegna 
barnanna, sem öll voru að fara í 
óhirðu hjá mér og fengust aldrei til 
að þvo sér á meðan þú varst í 
burtu . . . 

Nú greip Eva fram í fyrir Adam 
og mælti fastmælt: 

„Hættu nú! Þetta er sú lengsta 
ræða, sem út úr þér hefur komið 
um dagana, og sú allra óþarfasta. 
Farðu nú aftur til vinnu þinnar, 
sem þú skilur, en hugsaðu ekki um 
það, sem þú hefur ekkert vit á“. 

„Þú fipaðir mig Eva og tókst frá 
mér orðið en ferð alt af undan í 
flæmingi“, svaraði Adam og reyndi 
að stilla sig. „En ég fer ekki fótmál 
héðan fyrr en þú gefur mér greið 
svör, og segir mér alt, sem þú veizt 
um þessa menn, sem mig hefur lengi 
grunað að þú hafir verið hjá, þegar 
þú hljópst frá mér“. 

„Þú ert heimskingi, Adam, sem 
aldrei vitkast . . . 

Nú var það Adam, sem greip fram 
í fyrir Evu og glotti við tönn: 

„O, ekki er nú ættin mín svo 
slæm, að ég sæki glópskuna þang- 
að — en það dregur hver dám af 
sínum hvílunaut“. 


Nú var Evu meir en nóg boðið. 
Hún reyndi heldur ekki til að stilla 
sig lengur en hreytti út úr sér í 
mikilli bræði: 

„Þú óskar sannleikans, leirhaus- 
inn þinn, sem varst skapaður úr 
moldarhrúgu eða mauraþúfu, og ert 
yngsti græningi allra græningja á 
þessari jörð okkar, sem þú heldur að 
sé þér undirgefin en er það ekki, því 
það er hún sem skamtar þér en þú 
ekki henni. Þú heldur, þrátt fyrir 
alla vesalmensku þína, að þú sért 
eitthvert meistaraverk í náttúrunni 
og öllu æðri á þessari jörð, og vilt 
drotna yfir mér, sem þú gerir svika- 
laust, og yfir Skapara þínum ef þú 
gætir. Þú heimtar að vita sannleik- 
ann, sem þú skilur ekki, og sem 
færir þér bölvun en ekki blessun, 
og malar mjölinu smærra hallir hé- 
gómagirni þinnar, sem þú hefir reist 
þér himni hærri“. 

Eva blés mæðinni nokkur andar- 
tök til að sækja í sig veðrið. Það 
brann eldur úr augum hennar, sem 
Adam óttaðist öllum eldi meira. Nú 
greip hann ekki fram í fyrir henni 
lengur. Hann draup höfði og starði 
óttaslegnum augum, sem ekkert sáu, 
niður á moldargólfið og heyrði Evu 
spyrja: 

„Adam Leirsson! Veizt þú hver 
elskaði mig fyrst?“ 

Adam hrökk við og kipraðist allur 
saman eins og hann hefði verið 
stunginn. Samt mumpaði eitthvað í 
honum, sem átti víst að þýða: „Það 
var ég!“ En Eva leit ekki á hann, 
hálfboginn og kúrulegan. Hún stóð 
teinrétt eins og myndastytta, sem 
látin er horfa móti sólaruppkom- 
unni. Og augu hennar sáu ekki neitt 
nema innri sýnir frá sinni fullorðnu 



FRÁ ALDA ÖÐLI 


57 


æsku, sem hún geymdi í hjarta sínu 
sem helga dóma. Varir hennar 
bærðust en hún talaði ekki upphátt 
svo Adam heyrði fyrr en í eyrum 
hans þrumaði: 

„Það var Skaparinn, sem elskaði 
mig fyrst!“ 

Adam herptist saman í keng. Það 
var eins og honum hefði verið gefið 
hroðalega á kjaftinn. Hræðileg van- 
máttar tilfinning leið um hann allan. 
Hann gat ekkert sagt, og hefði ekki 
getað komið upp orði, þótt hann 
hefði reynt það. En hann reyndi það 
ekki. En Eva virtist ekki vita hvern- 
ig honum leið, því hún leit ekki á 
hann, en horfði myrkbláum augum 
á eitthvað langt í fjarska þótt hún 
nefndi nafn hans. 

„Hann skapaði mig á Sumardag- 
inn fyrsta, langa-löngu á undan þér, 
Adam, sem hann bjó til á fyrsta 
vetrardag“. 

Adam heyrði eitthvert ánægju- 
murr í Evu, sem hann var orðinn 
raunar vanur við þegar líkt bar 
undir og hann var að fara í skömm- 
ina, enda mumpaði ekki í honum 
og Eva hélt áfram óhindruð sköp- 
unarsögu sinni: 

„En þegar hann sá mig alskapaða 
líta brosandi á sig — þenna undur- 
samlega og dásamlega lífgjafa minn 
í fylstu merkingu orðsins — þá sagði 
hann það, sem ég gleymi aldrei: „Þú 
ert dýrð sköpunarinnar, meistara- 
smíðið, kraftaverkið, og ég tími ekki 
að skapa manninn fyrst um sinn og 
gefa þig honum, þótt hann verði 
síðar hlutskifti þitt, því svo er því 
fyrir fram niður raðað'. — Svo sagði 
hann, en ég leit fagnandi á hann 
augum minnar fyrstu ástar“. 

Þótt einkennilegt sé, þá var Adam 


að byrja að ná sér aftur, því þótt 
saga Evu gerði fremur lítið úr hon- 
um, sem hleypti í hann ilsku, þá 
mundu fleiri en hann vera í laumi 
upp með sér af konu, sem kom- 
ist hefði eins hátt í tigninni og 
Eva. En hann vissi af gamalli 
reynslu, að fæst orð báru minsta 
ábyrgð þegar hann hafði komið 
konu sinni í svipaðan ræðuskörungs 
ham, svo Eva hélt enn óhindruð 
áfram, eftir að hugur hennar hafði 
dvalið litla stund við hinar fyrstu, 
glöðu minningar lífs hennar: 

„Ég bjó í fögru landi fyrir utan 
Eden, og ég og engin önnur er móðir 
fyrstu mannanna á jörðinni — 
þeirra, er þú varst að spyrja eftir, 
Adam. Þeir eru miklu fallegri en 
þín börn, en komu aldrei í aldin- 
garðinn og ég vildi ég hefði aldrei 
þurft að búa í Paradís. En það var 
vegna sauðarhöfuðsins á þér, að ég 
gaf þér að bíta í eplið af skilnings- 
trénu, svo þú hefðir hugmynd um 
hvað ég var að segja við þig. Eins 
var það mér að þakka, að þú ázt 
ekki aldinin af lífstrénu, því ég 
kveið því óendanlega langlífi og 
treysti mér ekki til að búa með öðr- 
um eins nöldrunarsegg og leiðinda 
skrjóð um alla eilífð“. 

Adam fanst nú vera komin tími 
til að taka þátt í samræðunum, en i 
lét sem hann heyrði ekki niðrunar- 
yrðin, sem Eva valdi honum, þótt 
hann væri herra hennar. 

„Segðu mér nú eitt, Eva“, mælti 
hann. „Hvaða flapur var þetta um 
rifið, sem þú áttir að vera sköpuð 
úr, en sem er þó kyrt á sínum sama 
stað enn þá?“ 

„Ó, það var alt mér að kenna. 
Skaparinn var búinn að sýna mér 



58 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þig í aldingarðinum, því mér var 
íorvitni að sjá þetta dýr, sem ég 
átti að búa saman við og vera með- 
hjálp þess. En þegar ég sá þig rigsa 
um garðinn alstrípaðan montrokk, 
baðandi út öllum öngum, með höf- 
uðið aftur á baki af mikilmensku 
og hroka, en fyrirlitningarsvip fyrir 
öllum og öllu nema þér sjálfum, þá 
hugsaði ég með mér: Það verður ó- 
mögulegt að búa með þessum of- 
látungi nema hann haldi að ég sé 
partur af sér, og þá datt mér rifið 
í hug og raunar fleira, en Skapar- 
inn sagði að rifið mundi reynast 
bezt, því þú værir ekki svo gáfaður, 
að þú færir að telja þau, sem þú 
heldur hefðir aldrei gert, ef ég 
hefði ekki gefið þér eplið, og varstu 
þó skrambi lengi að komast að því 
sanna. En nú hefir þú með tröllskap 
þínum togað upp úr mér þau leynd- 
armál, sem ég ein átti að geyma, 
og ef þú segir nokkrum frá þeim, 
þá verð ég bölvunarleg, og þú auð- 
vitað líka“. 

„O ætli ég þegi ekki eins og ég 
er vanur“, sagði Adam glyðrulegur, 
sem nú var aftur farinn að setja 
sig í herðarnar og baða út hand- 
leggjunum eins og í gamla daga. 
„En úr hverju varstu búin til, Eva, 
fyrst rifið er bara skröksaga?“ 
spurði hann þrjóskulega og hleypti 
brúnum, því leirhauss nafnið og 
fleira af líku tagi og ekki betra, stóð 
honum fyrir hugskotssjónum eins 
og fjallhár fjóshaugur. En Eva var 
enn þá í svimandi sælu endurminn- 
inganna og leit til Adams eins og 
hún horfði á handónýtan reka- 
drumb, sem þó mætti má ske með 
lægni höggva niður í smælki undir 
ketilinn. En hún hafði samt heyrt 


spurningu hans og svaraði honum 
eftir stundarkorn: 

„Það veit ég ekki fyrir vist. Ég 
spurði Skaparann einu sinni að því, 
en hann svaraði einungis: ,Úr því 
bezta, sem til er á himni og jörðu 1 . 
En hann sagði mér óspurt, að hann 
ætlaði að búa þig til úr jarðvegin- 
um upp og ofan, og að það efni 
væri meir en full gott í ekki betri 
skepnu en þú yrðir. En ljóssengill- 
inn fyrrverandi, eða Lucifer gamli, 
sem tók á sig höggormsmyndina, 
trúði mér fyrir því, að Skaparinn 
hefði sótt efnið í mig í alla stjörnu- 
heimana, og yfirheima og undir- 
heima, sem gerði mér fært, þar til 
ég giftist þér, og féll með þér, Adam, 
að breyta mér í allar myndir al- 
heimsins og búa með andlegum og 
líkamlegum guðum, englum, djöfl- 
um og mönnum. Og oft fanst mér 
fyrrum, að ég vera alt þetta . . . 

„Þú átt ekki að taka mark á þess- 
um andskota, Eva“, greip Adam 
fram í fyrir henni svo hátt, að það 
hvein undir í kotinu, en auðheyrt, 
að hann var að ná sér fyllilega aftur. 
En Eva hélt áfram, þar sem Adam 
truflaði hana: 

„En um þig, Adam, sagði Lucifer, 
að höfundur alls hefði búið líkama 
þinn til úr jarðvegi, þar sem skepn- 
urnar höfðu ból sín og voru búnar 
að traðka í sundur. Svo hann hefur 
ekki verið vel hreinn leirinn, sem 
þú varst myndaður úr. Enda hefur 
mér oft fundist, að þú hafir verið 
gerður úr lélegu efni, og jafnvel 
húðin á þér vera miklu hrufóttari, 
snarpari og skítsælli en á mér, þótt 
vitsmunum þínum sé nú alveg 
slept, að ég nú ekki tali um lund- 
ina“. 



FRÁ ALDA ÖÐLI 


59 


Adam stökk upp í loftið sem 
ungur væri, en þegar hann kom 
aftur niður á gólfið, talaði hann 
eins og sá sem valdið hefur: 

„Þetta er alt saman hrein og bein 
lygasaga og svik við drottinn jarð- 
arinnar, sem er ég. Og mér er sama 
hvað þú segir, ég skal aldrei trúa 
þér, Eva. Ég veit hvað ég er og hvað 
ég syng: Ég er herra þinn og tek 
ekki mark á neinu, sem þú hefur 


sagt. En ég er orðinn þreyttur á 
öllu þessu og ætla að fá mér dálít- 
inn lúr til að hressa sálina; og þú 
lúrir líka, Eva, og við minnumst al- 
drei framar á þetta“. 

Eva leit snögt á hann og svo niður 
fyrir fætur sér. En eftir stundar- 
korn svaraði hún heldur dræmt ofan 
í bringu sér: 

„Verði þinn vilji, Adam“. 



Frið býð eg yður! 


„Frið býð ég yður! — fögnuð heimsins mestan, 
frið öllum lýðum — sprengjan mikla talar — 
frið þann á jörð, er samvizkunni svalar, 
sigursins frið á alvalds hástól seztan. 

Lýðveldi dollarans ég verð jólamerki, 
játningargreinar kristnum mönnum góðum, 
vizkunnar upphaf: ótti öllum þjóðum, 
aljarðar drottinn bæði í hug og verki. 

„Frið býð ég yður! — samt hver þjóð skal sverja, 
sífelt að gera alt að mínum vilja, 
hagfræði mína eina elska og skilja, 
auðvaldsins stjórn til hinztu daga verja. 

Annars ég flýg á vængjum vina minna, 
vernda minn æðsta rétt í friði og stríði, 
sprengi í sundur landið með þess lýði. — 

Lög mín, þér jörð, ég hér með gef til kynna“. 


Þ. Þ. Þ. 



PÁLL S. PÁLSSON: 


Örvar-Oddur 

Hann lifir um alclir i 68i og söng, 
er aflgjafi hins Norræna manns. 

Og gleymskan, sem jarSsetur jötna og menn 
ei jar'Sað fær minningu hans. 


Minningar: 

Bjart er um Berurjóður, 
brosir mörk og hagi, 
glitra sker og skagi. 

Hljómar hetjuóður 
horfnra glæsimenna. 

Bjartir vitar brenna. 

Hvar er grasið græna, 
grenitré og einir? 

Mold og melar einir! 
Blaðprúð björk er áður 
barnshug veitti yndi? 
Bærðust blöð í vindi. 

Hljóður máni hellir 
hvítu geisla-flóði, 

— líkt og silfri úr sjóði — 
yfir víkur, voga, 
vötn og græna skóga, 
urðir, mela, móa. 

Hér er fáksins Faxa 
ferlegt, skinið höfuð, 
gríman göldrum stöfuð. 
— Orms-bit lá í orðum 
illrar völvu, og svörum, 
eitur og ógn á vörum. 

★ 

Raunveruleiki: 

Örvar-Oddur lítur 
yfir blásnar grundir. 

Birtast bernsku-stundir. 

Hér voru leikir háðir, 
hér bjó gleði í sinni, 
bæði úti og inni. 

Skundum nú til skipa, 
sköpum má ei renna. 

— Bjartir vitar brenna. 
Meðan ég hripa hljóður 
hraflsögn minnar æfi, 
vel er að gröf þeir græfi. 

Eftir fjölda ára 
aftur þetta lít ég, 
ei þó yndis nýt ég. 

Enga æskuvini 
er hér nú að finna. 

— Gleymdar völvur ginna. — 

Hér vil ég bein mín bera, 
bein, er sköpun fengu 
hér, úr engu, að engu. 
svo mun sagan verða 
sögð að hinsta spjaldi. 
-Lýt ég völvu valdi. 



GUTTORMUR J. GUTTORMSSON: 


„Mál sem hefir mátt að þola'' 


Altof mikið er úr því gert að ís- 
lenzk tunga sé að deyja út hér 
vestan hafs, sem talað mál, og von- 
laust stríð að halda henni við. Slíkt 
athæfi margendurtekið af mörgum 
er langt frá því að vera hættulaust. 
Það er hægt að murka lífið úr heil- 
brigðum manni með því að telja 
honum trú um að hann sé að deyja. 
Margir kannast við söguna um 
fangelsislækninn sem fékk leyfi til 
að gera tilraun á dauðadæmdum 
fanga og lézt spretta á lífæð hans 
með kníf og lét síðan rauðan volgan 
vökva renna á úlnlið honum. Dró af 
fanganum eftir því sem vökvinn 
minkaði og við síðustu dropana dó 
hann — alheilbrigður! 

Þá raun, að vera talin af, og það 
á bezta skeiði, hefir íslenzk tunga 
orðið að þola hér, en aldrei á íslandi. 
Enda var ábætandi þar. Allar raun- 
irnar hefir hún staðist og þrátt fyrir 
þessa síðastnefndu, gert betur en 
halda velli hér vestan hafs hart nær 
áttatíu ár. Og haldi hún áfram að 
vaxa í vizku og náð, eins og hún 
hefir gert til þessa, er óhætt að full- 
yrða að hún eigi fyrir sér í nálægri 
framtíð að verða klassiskt gullaldar- 
mál og verði hinn mesti sómi aust- 
an hafs og vestan að mæla á hreinni 
Vestur-íslenzku. Að hún hefir frá 
fyrstu árum íslendinga í þessu 
landi tekið skessuskrefum í fram- 
faraáttina er fyrst og fremst að 


þakka lífsgildi hennar sjálfrar. 
Fleira kemur til greina. Það er auð- 
veldara að tala hana lifandi en tala 
hana dauða; auðveldara að tala 
hana til lífs en tala hana í hel. 

Vöxtur hennar og viðgangur eru 
fólgnir í öðru fremur en útbreiðslu 
hennar. Ég játa að hún er ekki eins 
útbreidd og æskilegt væri — hefir 
aldrei verið það, jafnvel ekki þá er 
hún var töluð þvert og endilangt 
um alla Evrópu og víðar. En á 
þeirri takmörkun eða hindrun er 
hægt að ráða bót. 

Ef menn trúa því að það verði 
sem þeir vilja, þá verður það. Þann- 
ig hafa þeir skapað heila heima, 
áður óþekta, flesta sína guði og sinn 
næsta nágranna, fyrir neðan, í sinni 
mynd. — Auðvitað dettur engum 
heilvita manni til hugar að trúa 
þessu nema hann haldi að einhver 
hafi skrifað þetta fyrir mig, eða 
sagt það á undan mér. (Það er til 
of mikils mælst að nokkur fullyrði 
að kvæði sé skáldskapur nema það 
sé að efni og formi alveg eins og 
annað kvæði sem er viðtekinn 
skáldskapur). Svo vel vill til að ég 
er vel heima í ritningu sem vert er 
að vitna í. „Hún er mér kær sú 
blessuð bók“, og heitir The Love- 
child eftir Edith Oliver. Auk þess 
styðst ég við tvo okkar mikilhæf- 
ustu og ágætustu presta: Síra Benja- 
mín Kristjánsson og síra Björn B. 



62 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Jónsson. Síra Benjamín sagði að 
bók þessi væri skáldverk, en síra 
Björn að allur sannur skáldskapur 
væri innblásinn. 

Hér er því ekki í geitarhús vísað 
að leita ullar. Efnið er í stuttu máli 
þetta: Ung kona tók að ímynda sér, 
auðvitað af leyndri þrá, að hún ætti 
dóttur — litla í fyrstu, en vaxandi. 
Hún varði sínu nauma vinnukonu- 
kaupi til að kaupa vöggu, rúmföt, 
klæðnað, mjólkurpela og tottur, ör- 
yggisnálar og bleyjur og líklega lít- 
inn náttpott og ýms leikföng — yfir 
höfuð alt sem barni er nauðsynlegt 
til vaxtar og viðgangs, en fór sjálf 
alls á mis eins og fátækri móður 
sæmdi. Nágrannakonurnar, sem 
ekkert voru nema gæðin, sem giftar 
konur eru yfirleitt, sáu að unga 
móðirin tók alt of nærri sér við 
„forsorguniha“ og hvöttu hana til 
að verja kaupi sínu til að kaupa 
utan á sjálfa sig, aftur skyldu þær 
leggja barninu til það sem það 
þyrfti nauðsynlegast. 

Unga móðirin sannfærðist nú um 
að hér var um meira en ímyndun 
að ræða; unga dóttirin var orðinn 
veruleiki; grannkonurnar góðu 
trúðu því að hún væri til. Ekki leið 
á löngu unz unga dóttirin gerðist 
sýnileg og áþreifanleg móður sinni, 
tók að hjala og síðar að tala. Grann- 
konurnar tóku að sjá hana og finna 
svo glögt að þær gátu mátað á hana 
fötin og séð hvað færi henni bezt 
og fylgst með henni á hennar 
þroskabraut. Þær tóku að sér að 
halda upp á afmælið hennar, gáfu 
henni kostulegar afmælisgjafir og 
buðu telpum á hennar reki, ásamt 
mæðrum þeirra, í afmælisgildið. 
Kepptu boðsgestir hver við annan 
að sýna henni ást og blíðu. Litlu 


telpurnar léku við hana, en konurn- 
ar sátu undir henni til skiftis, 
kystu hana og struku á henni hárið 
sem féll í gullnum lokkum. 

Jafnaldrar mínir og eldri menn 
(íslenzkir) sem muna hvernig ís- 
lenzkan var töluð á fyrstu árum ís- 
lendinga í þessu landi, geta vitnað 
með mér, að íslenzkan hefir aldrei 
verið eins vel lifandi og nú í dag. 
Landshornamál, sem var mjög á- 
berandi, hefir ekki heyrst, sem af er 
þessari öld, og enskuslettur stöðugt 
farið minkandi. Ekki verður sagt að 
allir af sama landshorni töluðu eins; 
margir voru alveg lausir við mál- 
skrípi og töluðu hreint og fagurt 
mál. Fáeina Sunnlendinga þekti ég 
og einn Vestfirðing (líklega úr sókn 
síra Árna) sem höfðu d-hljóð fyrir 
t-hljóð, b-hljóð fyrir p-hljóð. „Vildu 
kauba minkinn? Leifi minn skaud 
hann í fljódinu". Fólk þekti ég úr 
Borgarfirði eystra sem hafði d-hljóð 
fyrir ð-hljóð sem vottar fyrir í þess- 
um vísuhelmingi: 

„Fordum í Borgarfirdi 

Fór ég um bord med korda“. 

Þó með ólíkindum sé, þekti ég 
einn úr Þingeyjarsýslu sem hafði 
e-hljóð fyrir i-hljóð, ö-hljóð fyrir 
u-hljóð, ðs-hljóð fyrir x-hljóð, sagði 
mekið fyrir mikið, prekið fyrir prik- 
ið, spek fyrir spik. „Uðsarnir eru 
hnöttóttir af speki“. „Taktu beblíuna 
ofan af hellunni og settu hana hérna 
á melli okkar, veð skölum veta 
hvort hann þorir að koma nálægt 
beblíunni .... Veiztu hver er á 
melli okkar nú? Gvöð er á melli 
okkar“. 

Ekki vissi ég dæmi til að börn og 
unglingar tækju þessar mállýzkur 
upp eftir foreldrum sínum. Svo 
glögg voru þau á fegurð málsins að 



MÁL SEM HEFIR MÁTT AÐ ÞOLA 


63 


þau tóku þá menn sér til fyrirmynd- 
ar sem töluðu málið hreint og rétt. 
Málfar foreldranna fór stöðugt batn- 
andi eftir að þau hófu að læra af 
börnum sínum. Aðallega í borgum 
og bæum áttu eldri og yngri sam- 
merkt í því að „mixa málið“ — 
blanda íslenzkuna með enskuslett- 
um, sem nú er mjög sjaldgæft. 
Kvæði hef ég heyrt frá þeim tíma, 
eignað Kristni Stefánssyni sem 
sýnir, hvernig íslenzkar vinnukon- 
ur í Winnipeg töluðu: 

Oh, my Sara, er ég ekki fine? 

Einhver mun segja: Would you be 
mine? 

Þessi „Winnipeg íslenzka“ breidd- 
ist út um flestar íslenzku bygðirn- 
ar, en hennar gætti mismunandi 
mikið. 

íslendingur nokkur lýsti afkomu 
sinni í Nýja-íslandi þannig: „Þegar 
ég kom til Nýja-íslands átti ég stó 
og everything, nú á ég ekki at all“. 
Ég man eftir aldraðri piparmey, sem 
hafði verið stuttan tíma í vist í 
Winnipeg. Hún kom á heimili for- 
eldra minna og lýsti verkum sínum 
í vistinni með þessum orðum: „Ég 
skrobbaði flórinn, kúkkaði matinn, 
klíndi koppana, fixaði bedin, reisti 
svo daginn eftir og stóð mig skratt- 
ans gott“. 

Þá má geta þess að margir köst- 
uðu sínum íslenzku nöfnum og tóku 
sér ensk eða þýddu nöfn sín á ensku 
þar sem því var viðkomið. Sigríður 
varð Sara, Ingibjörg varð Bertha, 
Guðrún varð Gertie, Elín varð 
Nellie, Jón varð John eða Djonní, 
Eiríkur varð Ed, Guðmundur varð 
Bill eða Goodman, Magnús varð 
Mike, Björn Barnie, Byron eða 
Bowery. 

En fólki þessu var vorkun nokk- 


ur; enskir húsbændur og samverka- 
menn gátu ekki nefnt íslenzku 
nöfnin, ekki borið þau fram án þess 
að afbaka þau, gera úr þeim skrípa- 
nöfn. Sjálfur var ég mjög hart leik- 
inn í enskum félagsskap, vegna 
þess að ég hélt mínu íslenzka nafni 
gegnum þykt og þunt og lét aldrei 
bugast. Margir efuðust um að Gutt- 
ormur væri nafn og reyndu ekki 
að nefna það. Ég vitnaði þá í enska 
þýðingu af leikriti eftir Ibsen, þar 
mundu þeir finna þetta nafn. „Books 
dont bother me“, sögðu þeir hróð- 
ugir. Þeir tóku að kalla mig Pell, 
það er gæluorð. Öðrum heyrðist það 
vera Phil og kölluðu mig Phil og 
þegar þeir höfðu mest við: Philipus. 
Þeir voru þó fleiri sem gerðu til- 
raun að nefna nafn mitt og við til- 
raunirnar tóku þeir ósjálfrátt að 
komast niður í íslenzkum fræðum. 
Þegar þeir þurftu á mér að halda 
við eitthvert vandaverk, spurðu 
þeir: Where is Gutlarinn? Þeir sem 
voru óíslenzkari kölluðu mig Got- 
any-more Gotany-more-son, og ensk- 
ustu Englendingar kölluðu mig 
Cutworm Cutwormson. Þá var sem 
ég iðraðist eftir að hafa ekki tekið 
mér nafnið King. God save the 
king! 

Nú þykir sómi ekki lítill að heita 
Guttormur og vera Guttormsson og 
eru hérlendir blaðamenn fúsir að 
leggja á sig tímafrekt erfiði að læra 
að bera nafnið fram og rita það 
rétt. Vil ég ráðleggja öllum ófædd- 
um Vestur-íslendingum, sem orð 
mín heyra og ætlað er að heita 
Guttormar, ef þeir fæðast ekki and- 
vana, að sjá svo um að þeir kafni 
ekki undir nafni. 

Nú eru börn af íslenzkum ættum 
skírð virðulegum enskum nöfnum. 



64 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Hefir til þessa verið sneytt hjá 
Hancock, Alcock og Feathercock. 
Þá hefir það ekki alllítið stuðlað að 
þróun íslenzkunnar í þessu landi, 
að íslendingar eru fyrir löngu hætt- 
ir að taka sér ensk nöfn. Hvort- 
tveggja er, að þess er ekki lengur 
þörf og hitt, að slíkt gæti valdið 
ýmsum vandræðum og glundroða í 
viðskiftalífinu. í því sambandi vil 
ég geta þess að nýlega bar ég gæfu 
til að kynnast ungum V.-íslendingi, 
uppfæddum í þessu landi af þriðju 
kynslóðinni. Hann er náið skyld- 
menni Helga Péturs, heimspekings, 
talar og ritar íslenzku, leggur stund 
á ættfræði og er talinn af þeim, sem 
ekki þekkja hann, jafnoki Steins 
Dofra í þeirri vísindagrein. Hann 
hafði keypt sér nýjan Fítons-vagn 
og fór því inn í stjórnarkontór að 
fala ökuleyfi, sagðist heita Hal. 
Stjórnarþjónninn spyr hann hvort 
Hal sé hans rétta nafn. Hal sagðist 
að sönnu heita miklu lengra og full- 
komnara nafni, en það væri íslenzkt. 
Stjórnarþjónninn gaf honum föður- 
lega áminningu, sagði að það væri 
ekki gerlegt nú á dögum að ganga 


undir fölsku nafni, enginn kæmist 
langt með því móti; ef hann hygðist 
að fá ökuleyfi yrði hann að segja 
sitt rétta nafn og ættarnafn, annað 
gæti ekki komið til greina. Hal tók 
það skýrt fram að hann skammaðist 
sín ekki fyrir sitt íslenzka nafn, 
sagðist heita fullu nafni Jóhann 
Olafur Jóhannsson Norman, Jóns- 
son, Jónssonar, Jónssonar, Erlends- 
sonar bónda í Málmey, sem sökk í 
Bolabás seytján hundruð og eitthvað. 
Hann sagðist geta bætt því við að 
sér hefði þótt sitt íslenzka nafn of 
langt og af nærgætni við sína hér- 
lendu samborgara gert tilraun að 
stytta það — þess vegna kallað sig 
Hal. 

Stjórnarþjónninn sagði: 

I dont blame you. 

Að endingu bið ég góðfúsan les- 
anda að haga sér gagnvart þessari 
ritgerð eins og læknir nokkur gagn- 
vart konu sem meiðst hafði í raf- 
magnsþvottavél. Honum datt ekki 
til hugar að líta á sár hennar. En 
eftir að hafa skoðað þvottavélina í 
krók og kring, fór hann heim. 



Yfir Flösku 

úr bréfi frá G. J. G. 

Þá er flaskan full, er mér 
finnst ég ekki hálfur. 
Þegar flaskan ófull er, 
er ég fullur sjálfur. 



PÁLL S. PÁLSSON: 


Seinasti Geirfuglinn 

Seinasta íslenzka vikublaðið í Vesturheiini kveður. 
Ríinað undir nýtízku stuðlum og höfuiðstöfum. 
Draumur, sem ég vona að ekki rætist. 

Ég er vikublað, 
ég er íslenzkt fréttablað, 
ég er íslenzka tengitaugin, 

— trega að ganga í hauginn. — 

Nú risti ég mér rún, 
risti mér Helrún. 

Hér er íslenzka engin 
hjá okkur nú, 
grátlaust því geng ég 
á Gjallarbrú. 


Geti ég Baldur 
úr Helju heimt, 
og alt sem hann hefur 
gefið og geymt, 
fengi ég af ferð minni 
fullkomna borgun, 
þó lifði ég ei sjálft 
að líta morgunn, 

því börnin mín íslenzku 
biðja mig þá 
í bænum sínum 
að vera sér hjá. 


Ætternisstapinn 
ógnar mér hér. 

Vil ég ei vinunum 
varpa frá mér. 

Betra væri þó 
börn mín að hvíla 
um eilífð í sjó, 

— ætterni skýla. — 

En hærri heiður 
Herrann þeim bjó. 



66 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Vil ég ei börnin mín 
velkist í sjá. 

Þau hafa erft mína 
eilífðar-þrá. 

Þau hafa bergt 

úr brjóstum mínum 
vitsmuni og uppfylling 
vonum sínum. 

Þeirra vegna 
ég þreytti mitt skeið, 
og þeirra vegna 
nú endar mín leið. 


En verði Helja 
mér hjálparfús, 
þá byggi ég að nýju 
börnunum hús. 

Þá les ég þeim sögur 
um ljóshærða drottning, 
sem allar þjóðir 
lúta í lotning. 

Þá drottning í austri 
þær dýrka nú 
um daga og nætur, 
í von og trú. 


★ 


Er röðull hnígur hljótt í djúpan mar 
og hávær prentvél þagnar eftir strit, 
og vinir mínir spá og spyrja, er svar 
við spurning þeirra í aftanroðans-lit: 
Hver minning þess, er bezt ég átti og á, 
í eldlit kvöldsins lýsir himininn, 
þar fáið þið í friði loks að sjá 
það fegursta, er geymdi hugur minn. 



ÞÓRODDUR GUÐMUNDSSON FRÁ SANDI: 


Á vordægrum 


I. 

Hamstola, voldugt og seiðandi 
hefur Fljótið streymt áfram í nokkra 
daga. Nú eru því engin takmörk 
sett. Það er týnt, farvegur þess 
horfinn. Móðan mikla flæðir langt 
yfir bakka sína á báða vegu, minnir 
helzt á breiðan fjörð, er gengur úr 
botni sjálfs flóans langt inn í land. 

Oftast rennur fljótið í lygnum 
álum á milli lágra bakka og enn 
lægri sandeyra, þar sem ekki vex 
stingandi strá. Venjulega er niður 
þess lítið eitt gjálfrandi, allt að því 
hljóður. Nú byltist það áfram með 
djúpróma, þungu skvampi. 

Undanfarna viku hefur geisað 
viðstöðulaus asahláka, leysing orð- 
ið gífurleg í jöklinum, þar sem 
Fljótið á sín meginupptök. Þverár 
þess á báðar hliðar hafa líka vaxið 
ört og mikið. Þær hafa oltið fram 
með drunum og feykilegu buldri. 
Bætast þaðan Fljótinu drjúgar tekj- 
ur í sjóð sinn. 

Jafnt og þétt hefur fljótið stigið 
æ hærra. í fyrstu huldi það einungis 
lágar sandeyrar, síðan þær, sem 
stóðu meira upp úr meðalvatns- 
borði, unz það gekk yfir allar hæstu 
eyjar og færði þær í kaf. 

Loks fóru einnig sjálfir bakkar 
Fljótsins undir vatn, svo að einungis 
hólar eða stærri hæðir voru sýni- 
legar, líkt og eyjar eða sker í þess- 
um nýja firði. 


II. 

Æðarfuglinn hafði komið í eyna 
á venjulegum tíma, þó að seint 
voraði. Snemma í maí höfðu þó 
hæðir á eynni komið undan snjó, 
svo að hefja mátti hreiðurgerð í 
fjórðu viku sumars undir þúfu og 
runni hér og þar. 

Á þvílíkum stað tóku sér byggð 
æðarhjónin Birtingur og Díla. Þau 
voru bæði orðin gömul, nærri grá 
fyrir hærum, því að fiður æðarfugla 
lýsist með aldrinum líkt og hár á 
höfði manna. Lífsreynslan kemur 
um leið. 

Hjónin vissu, að hreiður í Viðey 
eru þeim mun öruggari fyrir vatns- 
flóði sem þau eru hærra sett. í mörg 
ár höfðu þau átt bústað á efsta 
barði eyjarinnar, í nokkru skjóli 
þó undir víðihríslu, sama hreiðrið. 
Gerð þess kostaði því minni fyrir- 
höfn, eftir að það hafði einu sinni 
verið smíðað, einungis nokkra lag- 
færingu á hverju vori. 

Um sumarmál, á meðan enn var 
allt þakið snjó, komu þau fyrst á 
varpstöðvarnar í rannsóknarerind- 
um, en fóru bráðlega aftur. Þau 
settust þar ekki að, fyrr en hæstu 
hnjótarnir voru komnir upp úr fönn. 
Þá fór Díla að endurnýja hreiðrið, 
sem tók ekki langan tíma. Síðan 
komu egg í það, eitt á hverjum degi. 
Birtingur fylgdist vel með öllu og 
var á verði, fylgdi konu sinni eftir 



68 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


og bjóst að gera henni viðvart, ef 
hættu bar að höndum. Svo var þó 
eigi, meðan á varpinu stóð. Friður 
ríkti í eynni. Veðrið hlýnaði með 
hverjum degi. Snjórinn seig æ 
meira. Blessað vorið sýndist vera 
komið fyrir alvöru. Æðunum fjölg- 
aði í Víðey með degi hverjum, blik- 
arnir hópuðust í kringum hana. Allt 
virtist ætla að leika í lyndi. 

Vingullinn hóf að slá grænni 
slikju á bala og grundir milli hrossa- 
nálarbrúska og runna. Á þeim togn- 
uðu og þrútnuðu víðikettlingar með 
degi hverjum. Ilmur tók að berast 
frá þessum vaknandi, dásamlega 
gróðri með hlýjum sunnanblæ, for- 
boða varanlegs unaðar á komandi 
sumri. 

III. 

Nei, svo stefnufast er vorið sjald- 
an, að minnsta kosti var það ekki í 
þetta sinn. Laugardagskvöldið í 
sjöttu viku sumars birtust óveðurs- 
bakkar í hafi og á austurfjöllum. 
Vaxandi, óheillavænlegt brimhljóð 
barst frá sjónum. Sefja var út með 
nesjum. Suðræna undanfarandi 
daga var hætt að anda og nístings- 
köld hafgola komin í staðinn. Fossa- 
strengirnir, sem vorgyðjan hafði 
slegið um stund, voru þagnaðir. 
Hins vegar tók nú dapurlega í sér- 
staka fossa, sem jafnan boðaði hret. 
Það hljóð kom úr norðanátt eða 
frá næturheimi. Úrsvalur kaldi 
Heljar smaug í gegnum merg og 
bein. 

Morguninn eftir var komin ofsa- 
hríð. Snjónum kingdi niður, eins og 
himinninn vildi nú gera að engu 
það miskunnarverk, sem hann áður 
hafði unnið með því að senda geisla 
sólar sinnar niður á helstorkið land. 


Átti sýnilega að herða á þeim 
fjötrum, sem nýverið hafði losnað 
um. Hneppa skyldi aftur í hlekki 
það, sem fyrir stuttu var drepið úr 
dróma. Þetta skynjuðu bæði menn 
og niálleysingjar. 

Díla var fyrir löngu setzt á og 
vék sjaldan úr hreiðrinu. Ef svo 
bar við, að hún skryppi niður á 
álinn að fá sér bað eða bita í munn, 
fylgdi Birtingur henni. Þegar ótíðin 
byrjaði, hætti kollan alveg að fara 
aí eggjunum, en sat stöðugt á, svo 
að þau yrðu síður fúl af völdum 
frosts og fannar. Eftir að snjórinn 
óx og umkringdi hreiðrið, settist 
blikinn norðan við það og vék ekki 
frá því. Hann sat áveðra við konu 
sína og varnaði mjöllinni að skefla 
yfir hana. Þetta tókst honum með 
því að krafsa og sópa snjónum fra 
henni jafnóðum og að fauk. Þannig 
forðaði hann konu og börnum frá 
því að fenna í kaf. Nú kom að góðu 
haldi, að hreiðrið þeirra var hærra 
sett en öll önnur hreiður í Víðey. 

— Ég fer ekki framar af þessum 
eggjum, á meðan þau eru kyrr í 
hreiðrinu, sagði Díla. 

— Og ég skal aldrei hverfa fra 
þér, á meðan þessi snjór er við lýði, 
anzaði Birtingur. 

Þetta efndu þau bæði. Aldrei hef- 
ur nokkur fugl sýnt meiri ræktar- 
semi en hún eggjum sínum við að 
klekja þeim, og enginn maki hefur 
nokkru sinni verið konu sinni meiri 
bjargvættur en þessi bliki. 

Fuglar mundu ekki jafnhart hret 
og þetta. Velflest hreiður í Víðey 
fennti algerlega í kaf, og kollurnar 
urðu að yfirgefa þau. Geta má nærri, 
að þeim hafi ekki verið það sárs- 
aukalaust. En bæði var, að hreiðrin 
voru misvel sett gagnvart fann- 



Á VORDÆGRUM 


69 


fergi og öðrum hættum, og svo er 
eigi öllum gefin jafnmikil þraut- 
seigja. Á það við fiðruð dýr ekki 
síður en ferfætt og menn. 

Aðeins þolbetri hjónum og þeim, 
sem bjuggu á hentugri stöðum, tókst 
að verja hreiður sín og varna þess, 
að eggin yrðu fúl í þessu vonda 
hreti, sem líktist einna mest hörku- 
hríð á þorra. Hörð var þeirra bar- 
átta, og mikinn dug, kraft og hetju- 
anda sýndu þessir göfugu fuglar. 
Fórnfýsi þeirra og vægðarleysi við 
sjálfa sig var svo, að undrum sætti 
og hlyti að vekja aðdáun þeirra, er 
sæju. 

í iðulausri stórhríð dag og nótt i 
heila viku sátu æðarkollurnar á 
eggjum sínum með snjódyngjuna 
kringum sig og yfir höfði sér. Hjá 
þeim stóðu blikarnir eins og líf- 
verðir gegn fjandaher. Þrautseigar 
voru þær og hugrakkir þeir. Þarna, 
eins og í mannheimi, var ef til vill 
þáttur kvennanna, mæðranna, síður 
áberandi en stríð hins sterkara kyns. 
Þó getur starf það, er æðarkollurn- 
ar unnu: hitun eggja sinna; með 
snjó allt í kring, kófið yfir sér og 
margra stiga frost, varla talizt 
minna virði. En blikarnir vöktu ó- 
skiptari athygli þeirra, er þetta sáu. 
Réttara væri þó að segja: undrun, 
eða jafnvel þögula lotningu. Sann- 
arlega var hér barizt hetjubaráttu. 
Og fögur voru þessi fuglahöfuð og 
hálsar, sem teygðu sig upp úr fann- 
breiðunni, upp í kófið og storm- 
ofsann. Einn bar þó öllum hærra: 
Birting. 

Stormurinn blés ákaflega, og hríð- 
in ólmaðist með fádæmum, sögðu 
ýmsir. Aðrir töldu þessar hamfarir 
einstakar. Fuglarnir voru fámálli 
um hretið. Nokkrum sinnum rofaði 


í sortann. í eitt slíkt skipti varð 
Dílu að orði: 

— Nú held ég þessum ósköpum 
sé loks að linna. Blessuð sólin er 
að brjótast fram. 

Þá skall aftur saman, og Birting- 
ur svaraði með óbifanlegri rósemd: 

— Skyldu mennirnir ekki geta 
neitt við þessu óveðri gert? 

En rödd hans drukknaði í hring- 
iðu storms og fannfergi. Þá hugsaði 
æðurin: 

— Líklega hefur vorið dáið og 
lifnar aldrei aftur. Upphátt sagði 
hún það ekki, enda hefði slíkt verið 
til lítils. í stað þess breiddi hún sig 
yfir eggin betur en áður, þolinmóð 
og umhyggjusöm. 

Bóndi hennar var hnarreistur og 
lét hvergi bugast. Hann skyldi berj- 
ast til þrautar, hvað sem á gengi. 
Einhvern tíma mundi birta í lofti. 
Það vissi hann upp á sínar átta tær 
og ótal fjaðrir. 

IV. 

Daginn, sem norðanhríðin hætti, 
var eyðilegt að líta yfir Víðey. Hún 
var eins og samfelld jökulbreiða. 
Að því leyti stakk hún raunar ekki 
í stúf við annað umhverfi, þakið 
álnardjúpri fönn. En eyjan var 
hærri, líkt og jökulbunga hefur sig 
yfir snævi hulin öræfi 1 kring. 
Og samt var þessi breðaeyðimörk 
öðruvísi en aðrir jöklar: í henni 
bærðist líf. 

Á víð og dreif mátti sjá varð- 
fugla, æðarblika hjá eggjamæðrum, 
sem enn höfðu eigi farið úr hreiðr- 
um sínum. Aldrei skyldu þær né 
þeir gefast upp, nema eyjan sykki 
og himinninn hryndi — ekki fremur 
en jarðeldurinn, sem lætur ekki 
jökulinn slökkva sig. 




70 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Yfir þetta helstorkna vetrarríki, 
sem um stund hafði komið í staðinn 
fyrir veldi vorsins, tók nú að skína 
júnísól heið. Aldrei hafði mönnum 
og dýrum fundizt ljós hennar svo 
bjart og varmt. Dag frá degi hlýn- 
aði í veðri. Fyrst var logn og sól- 
bráð í samfelldan tíma. Síðan barst 
þám í loftið, ekki hríðaruppdráttur, 
heldur ljómandi falleg hlákublika. 
Hún birtist fyrst í suðri við sjón- 
deildarhring, hækkaði undrafljótt 
og nálgaðist, fyrir áhrif blævar og 
strauma sunnan úr löndum. 

Kvöld nokkurt var komin reglu- 
leg suðræna, er færðist í aukana 
með nóttinni. Daginn eftir kom 
asahláka. Gullroða sveipuð hentust 
skýin fyrir heitum vindi í loftinu 
frá suðri til norðurs. Eins og log- 
andi ullarhnoðrar, sem þó aldrei 
brunnu, sentust þau áfram og þutu. 
Stundum voru þau líkust hárprúð- 
um, alla vega litum fjárhópum, sem 
hlupu um afréttarlönd himinsins og 
réðu ekki við sig fyrir kæti og villtu 
fjöri. 

Öll náttúran var orðin svo furðu- 
lega gáskafull og glettin. Lækir og 
fossar ærsluðust og hrópuðu fram 
úr hófi. Fjöllin hristu sig og skóku, 
svo að skriður losnuðu víða úr 
hömrum. Fönnin rann í sundur. 
Elztu menn gátu ekki munað aðra 
eins óhemjuleysingu. 

Fimm dögum eftir að hlákan 
hófst, var Víðey orðin gersamlega 
auð og allur snjór farinn af Fljót- 
inu. Jakahlaup var í því um stund. 
Vatnið hækkaði án afláts. Blikarnir 
höfðu þegar yfirgefið hreiðrin. Þeir 
spókuðu sig nú á bökkum eyjar- 
innar í nánd við þau eða þeir syntu 
í makindum umhverfis hana. Ekk- 


ert virtist framar að, nema eggin 
væru fúl. Sannarlega hlaut að vera 
albatnað, óhugsandi, að aftur kæmi 
hret eftir þessi óhemju harðindi 
Svo var talað manna á milli. Og 
fuglarnir höfðu ekki síður orð á 
þessu, sungu um það og kvökuðu. 
Sjaldan hafði annar eins fuglaklið- 
ur heyrzt í lofti. Blikarnir hjá Víðey 
voru allháværir eigi síður en aðrir. 

— Nú er ég þó viss um, að öllum 
vetrarþrautum er lokið að þessu 
sinni, sagði Birtingur, og sumarið 
komið, langt og yndislegt sumar. 

Og hinir blikarnir tóku undir það 
álit með samþykkjandi, margrödd- 
uðu úi. 

En fár veit, hverju fagna skal. 
Engan þeirra renndi grun í þá ógn, 
sem steðjaði að. Þetta var síðasta 
vikan, sem flestar kollurnar sátu á, 
ef að líkum léti. Vonglaðar og sigur- 
vissar voru þær um happasæl enda- 
lok baráttu sinnar og þrauta. Eigi 
heldur þær óraði fyrir skelfingu 
þeirri, sem nálgaðist óðum. Flóða- 
hættan var svo að segja handan við 
næsta leiti. 

Því lengur sem hlákan stóð, þeim 
mun meira hækkaði í Fljótinu. Dag 
nokkurn var síðasta eyrin horfin 
undir vatn. Næst kom röðin að Víð- 
ey. Fljótlega huldust lægri hlutar 
eyjarinnar skolgráu, ólgandi jökul- 
flóði. Dúnn og egg flutu úr einu 
hreiðrinu af öðru. Þau, sem unguð 
voru, hurfu á brott, hver veit hvert, 
líklega út á reginhaf. Önnur veltust 
til sitt á hvað og fóru skemmra, sum 
aðeins út úr hreiðrinu, en einstaka 
voru kyrr. Hver af annarri urðu 
húsmæðurnar að yfirgefa heimili 
sín, er þær höfðu rækt svo kostgæfi- 
lega í hríðinni. Þetta afl reyndist 



Á VORDÆGRUM 


71 


miklu ægilegra en hún. Við það 
réðu þær ekki, þessar margreyndu 
og þrautseigu æðarkollur. 

Harmi þrungnar og vonsviknar 
biðu þær ósigur. Sumar þeirra héldu 
sig enn um stund í nánd við fyrr ■ 
verandi heimili sín, eins og þær 
gætu ekki slitið augun af staðnum, 
þar sem eggin höfðu legið og hlýnað 
af líkama þeirra fjölmörg dægur, 
köld og löng. Helzt var að sjá svo, 
að þeim væri ekki auðið að trúa 
sínum eigin augum, að þeim fyndist 
þetta eigi geta verið satt. Loks flugu 
þær samt á burt og bændur þeirra 
með þeim, hver hjónin af öðrum, 
þar til Birtingur og Díla voru ein 
eftir. 

Fagurt kvöld þegar hlákan stóð 
sem hæst, sást ofurlítil sprunga á 
einu egginu í þessu staka hreiðri 
sunnan undir efsta barði Víðeyjar. 
Þá var jökulmóðan búin að færa 
allar aðrar hæðir í kaf. Suðvestan 
æðistormur skóf vatnið yfir kolluna, 
er sat þar á eggjum sínum og beið 
eftir, að þau unguðust út. Hún var 
einráðinn í að gefast ekki upp, fyrr 
en yfir lyki. Á efsta hnjótinum sat 
nú blikinn, rétt við hreiðrið, vildi 
ekki bregðast henni á úrslitastund. 
Að forfallalausu mundu flest eggin 
springa næsta dag, börnin losna úr 
þessum hörðu reifum og verða 
frjáls. 

— Þá syndi ég með þau á bakinu 
yfir öldurnar niður Fljótið, sagði 
Díla lágri fagnandi röddu. 

— Við skulum vona það, góða mín, 
tók Birtingur undir. Þó var efa- 
keimur í kvaki hans. En hann vildi 
síður en svo auka á kvíða konu 
sinnar, sem innst inni bærðist í 
brjósti hennar, því að stöðugt óx 
Fljótið. 


— Hvaðan kemur allt þetta vatn? 
spurði hún. Aldrei hefur annað eins 
flóð komið yfir þessa ey, svo að ég 
muni. 

— Mig rekur ekki heldur minni 
til þess, gegndi hann, en reyndi að 
sýnast rólegur. 

Úðaausturinn gerði þau bæði 
gegnvot. Straumröstin ólgaði við 
hreiðurbarminn. Svo fylltist hreiðr- 
ið af vatni, kolmórauðu, sárköldu 
jökulflóði. Þá var sprungið fyrir á 
þrem eggjum. Kollan sat þó kyrr 
enn um stund, þó að hún ætti bágt 
með að vernda þau og verma. Eggin 
flutu upp úr hreiðurbotninum og 
kólnuðu jafnóðum af völdum þessa 
ískalda, beljandi vatns. Þar kom og, 
að henni varð um megn að hemja 
þau innan vébanda hreiðursins. 
Hún var sigruð. 

Straumalda, knúin af harðri vind- 
hviðu, skolaði öllum eggjunum 
brott. Kvikandi hringsveipir Fljóts- 
ins velktu þeim á víð og dreif. Enn 
um stund mátti sjá þau fljóta á 
bylgjukömbunum hér og þar. Loks 
hurfu þau alveg í þessa ógurlegu, 
sogandi móðu. 

Vindstrokur þutu yfir með vax- 
andi hraða, blístruðu og hvæstu 
sem rándýr yfir bráð sinni. í suður- 
átt hækkaði vatnsborðið enn þá 
verulega. Straumröst skolaði yfir 
hæsta koll Víðeyjar. Aðeins hæstu 
greinar efsta runnans teygðu sig 
upp úr vatninu, og minntu helzt á 
fingur drukknandi manns, er gerir 
hinztu tilraun til bjargar, áður en 
hann sekkur í djúpið. 

V. 

Æðarhjónin hafa flutt sig yfir að 
strönd hins nýja fjarðar, handan við 
Fljótsbakkann, sem einnig er kom- 


72 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


inn í kaf. Þar sitja þau nú, hnípin 
og þögul. 

Um lágnættið tekur öræfavindinn 
að lægja og dregur úr mesta hitan- 
um. Sólin vakir yfir sjónum í há- 
norðri, rjóð eins og fegursta blóma- 


rós. Himinninn er sem logagyllt 
purpuratjald. 

í næturheimi sýnast fjöllin drjúpa 
og varpa frá sér löngum skuggum. 
Á milli yztu nesja freyðir og sindrar 
hafið líkt og hjartablóð. 



PÁLL GUÐMUNDSSON: 


Tréð limlesta 

Stendur eins og staur úr moldu 
stýft af limi hrörlegt tré. 
Marinn bolur, börkur rofinn, 
ber því vitni, að dautt það sé. 
Lífið alt er fætt til feigðar — 
fegri tré ég höggvin sá. 
Fallvaltleiki manna og meiða 
mér er í hug, þá geng ég hjá. 


Seinna á glöðum sumardegi 
sömu slóð ég aftur gekk; 
yfir staurnum feyskna og flegna 
fögur laufakróna hékk. 

Greinar seildust opnum örmum 
upp mót geislum langt og hátt. 
Hér var fögur saga um sigur — 
sigur lífs og gróðurmátt. 



ST. G. STEPHANSSON: 


Áður óprentuð bréf 

Með inngangsbréfi frá Jakobínu Johnson 


Seaitle, Washingion, í okióber 1950 

Kæri ritstjóri Tímaritsins: — 

Haustsólin blessuð og blíð skyggn- 
ist inn til mín skáhalt um vestur- 
gluggann. í geislabandi á borðinu 
hjá mér bærast skuggar af laufblöð- 
um trjánna fyrir utan — líkt og 
minningar frá sumrinu. Eitt og eitt 
blað losnar frá kvisti og lendir á 
hrakning. Einstöku eitt staðnæmist 
í gluggakistunni. — Er það máske 
kveðja — létt og lítið sendibréf, um 
leið og sumarið hvarf á braut? — 
„Ástar þakkir“ — verður mér að 
orði, þó enginn heyri. „Alla daga 
hefur mér þótt innilega vænt um 
vinleg bréf“. — Mér er sem ég 
heyri þig svara: hverfandi list hjá 
lýðum! Fáir munu þeir nú á dögum, 
sem nenna að „setjast niður og pára 
þér línur“, nema nauðsyn beri til. — 
Alveg rétt, viðhorfið er gerbreytt. 
Máske þetta sé ein af ástæðunum 
fyrir því að nú er safnað og gefið 
út það sem finst af sendibréfum lið- 
ins tíma og látinna merkismanna, 
sem margir hverjir iðkuðu þessa 
list. — Stephán G. Stephánsson átti 
e. t. v. fáa sína líka á þessu sviði. 
Þeir sem voru svo lánsamir að eiga 
við hann bréfaskifti, geyma minn- 
ingarnar um það á góðum stað í 
hugarheimum sínum. Hann var al- 
veg sérstaklega viljugur að halda 
uppi samtali og sambandi við hina 


mörgu vini sína og aðdáendur. Það 
er dyggð útaf fyrir sig að viðhalda 
vina-sambandi við marga, þrátt fyr- 



JAKOBÍNA JOHNSON 


ir annir og umsvif, reynslu og raun- 
ir, ævilangt. Stephán ræddi um 
dægurmálin eða þá persónuleg á- 
hugamál sín og annara. Eins um 
bækur, eldri sem yngri, — íslenzkar 
eða útlendar. Framsetningin var 
gagnorð, og gamansöm þegar því var 
að skifta. Þar að auki prýddu bréfin 
hans iðuglega fleiri eða færri stef, 
þannig að blærinn minnti stundum 
á fornsögurnar — „og þá kvað hann 
vísu“. 






74 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


St. G. St. skrifaði mér fyrsta bréf- 
ið þegar ég sendi honum eint. af 
Stratford Journal (Boston, júní 
1917) sem birti þýðingu mína á 
kvæðinu „Við verkalok“. Amerískur 
kunningi hafði bent mér á að þetta 
rit tæki þýðingar, og hvatt mig til 
að prófa það. — Svo skrifaði hann 
mér, þegar stutt ritgerð um hann 
kom í „Scandinavia“ (Grand Forks, 
apríl 1924). Dr. Rögnv. Pétursson 
hafði beðið mig að semja þessa grein 
og að láta fylgja þýðingar ef hægt 
væri. Þá þýddi ég kvæðið „Kveld“ 
— og með því var einnig birt þýð- 
ingin á „Við verkalok". 

Þegar Jón ( Ólafsson gaf út „Öld- 
ina“ (1893—96) fóru að sjást kvæði 
eftir Stephán. Ég var þá ung að aldri 
í heimahúsum í Argyle byggð, Mani- 
toba. Faðir minn var svo himin- 
hrifinn af ljóðunum, að „því hef ég 
aldrei getað gleymt“. Við marg- 
lásum þau upphátt til skiftis — og 
eins fyrir suma gesti okkar — og 
lærðum þau utanbókar, hvert af 
öðru. Mér er minnisstætt hve oft 
við lásum upphátt suma kaflana úr 

„Á ferð og flugi“.-Þegar kom 

röðin að mér að flytja eitthvað 
frumsamið á ungm.fél.fundi var 
sjálfsagt að reyna að segja frá 
kvæðum St. G. — Ég mun hafa ver- 
ið á fermingaraldri þá! — Aðdáun 
mín á skáldskap Stepháns, hefur því 
fylgt mér frá æskuárum, og er sam- 
gróin endurminningum um föður 
minn. Ég skrifaði St. G. í fyrsta sinn 
til að þakka honum eftirmælin góðu, 
þegar faðir minn dó, (1903). Aldrei 
sáust þeir, né höfðu bréfaskifti svo 
ég viti til. En ég trúi því að aðdáun 
föður míns hafi borist til hans samt, 
í næmleik hugar-heima. 

Bréfaskifti okkar voru aldrei ó- 


slitin, heldur oftast að gefnu tilefni. 
T. d. mun ég hafa skrifað til að 
þakka honum kvæðið „Tungutak“. 
sem ég fann í blaði. (Hkr. 1918). — 
Mig minnir að hann hefði þá séð 
þýðingu mína á „Heyrið vella’ á 
heiðum hveri“. 

— Þú mæltist til nokkurra bréfa, 
sem ég hélt til baka um árið. Ég 
sendi Dr. R. P. þá tvö bréf og tvö 
stef, er giltu sem bréf. — Ég kom 
mér ekki að því að senda þau sem 
eitthvað hældu þessum tilraunum 

mínum til þýðinga o. s. frv.- 

Nú er svo áliðið dags, að ég ætti 
e. t. v. að hætta að setja það fyrir 
mig. — Ég veit það ekki — en þú 
skalt ráða. Ég treysti dómgreind 
þinni. 

Vinsamlegast 

Jakobína Johnson 

★ 

Markerville Alia., 10. júní 1918 

Vinkona góð: — Þökk mína góða 
fyrir þýðingu þína á kvæðinu, fyrir 
bæklinginn og bréfið. Fyrir löngu 
ætlaði ég að senda þér þökk mína, 
en altaf tafði eitthvað. Fyrirgefðu 
Ýmislegt kvabbar ætíð að mér, 
utanbæjar og innan, og ég er farinn 
að afsegja að snúast sem snar- 
menni. 

Gísli mágur þinn sýndi mér þýð- 
ingu þína af vísunum, í haust þegar 
ég kom til Winnipeg, að heiman, 
sagði það væri bezta ensk þýðing' 
á nokkru eftir mig, sem enn hefði 
gerð verið, og Gísli er vel list-næm- 
ur, eins og þú veizt. Ég fór yfir 
þýðinguna fljótlega, féll hún vel, 
og hafði séð áður þá þýðingu sem 
mér þótti langbezt af öllum í laga- 
söngvum Sveinbjarnar af „Stóð ég 
út í tunglsljósi“ Jónasar — eða rétt- 



ÁÐUR ÓPRENTUÐ BRÉF 


75 


ara sagt Heines, svo ég vissi að þú 
gatzt þýtt, án þess að drepa eldinn 
eins og oft er gjört. Sem sé, þær 
þýðingar af ljóðum, sem mér þykja 
góðar, eru flestar stælingar, en 
ekki „útleggingar“, en svo vel 
gerðar, að þær jafngilda þvi frum- 
kveðna. Mér nægir að stjörnurnar 
bliki með sama ljómanum, þó blær- 
inn sjáist rauðari eða ljósari. Mér 
stendur stuggur af þeim gálgum, 
þar sem skáldskapurinn hangir 
hengdur í orðabókar-ólinni. En svo 
er ég nú einskonar samsafn af als- 
konar villukenningum, að ég held, 
svo mína dóma er minst að marka, 
fyrir aðra en mig. Svo þú mátt taka 
þetta sem spaug, góða mín. 

Ég man vel eftir ykkur, húsinu 
þínu, þér og alúðinni. Ég komst 
heim með blómstrin sem þú last 
mér, utan úr litla garðinum þínum, 
átti þau um stund. Nú eru þau 
löngu týnd. Ég segi það ekki í því 
skyni að gera þér gælur, en mér 
þykir vænt um hitt, ef einhver 
hending eftir mig, hefir stytt þeim 
stund, sem íslenzk ljóð lesa, finst að 
þá hafi þó ekki alt verið til ónýtis 
gert og óþarfa. 

Berðu bónda þínum kveðju mína 
og þökk fyrir síðast og öllum löndum 
mínum í Seattle sem tóku mér svo 
vel „um árið“ og þú nær til, og vertu 
svo sæl. 

Vinsamlega 

Stephan G. Síephansson 

Markerville, Alta., Can. 28/4 '24 

Vinkona góð: — Ég kem til að 
þakka þér fyrir þýðingar þínar og 
lofið um mig, eftir þig í „Scand- 
inavia“, hvort sem ég á það eða 
ekki! Segi samt eins og húsgang- 
arnir heima, þegar þeim var borinn 


einhver beini, sem þeir höfðu tæp- 
ast unnið til: „gott er allt gefins!“ 
Það var bæði velviljað hjá þér, og 
vel af hendi leyst. 

Ég held að þarna hafi komið fram 



STBPHAN G. STEPHANSSON 


sönnun á einni „kreddu“ minni, 
sem ég hef oft haldið fram í sam- 
tali, en hún var sú — að það yrði 
sífelt kvenmaður til þess, að skilja 
bezt og hlynna hlýlegast, að störf- 
um okkar karlmanna, þeim sem 
einhvers virði reyndust, ekki sízt á 
sviði íþróttanna. Við karlar værum 
ætíð verri fóstrur, svona yfirleitt. 
Þetta lægir okkur 1 kyninu. En svo 
bregðast manni allar fullyrðingar 
við og við, en þykir þeim mun 
vænna um, þegar maður getur sagt 
með drýgindum: „Á, kom það ekki 


76 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


fram, sem ég hef verið að segja!“ 
Ég hefi fult skyn á því sjálfur, hví- 
líkt erfiði er, að snúa minni snældu 
á annað mál, vissi það alla daga. 
Enginn leggur slíkt á sig nema fyrir 
góðan hug. Til dæmis íslenzkur vin- 
ur minn skrifaði mér frá Vínu 1 
Austurríki, heimili Josephs heitins 
Poestion’s, sem sjaldnast hefur fat- 
að, í öllum þeim sæg af íslenzkum 
ljóðum, sem hann þýddi á þýzku. 
Þessi kunningi minn bað mig að 
senda karli vísu, hélt það gleddi 
hann! Hann hafði þá hvorki fæði 
né klæði, í stríðs-eyðileggingunni 
Ég gerði þetta. Svo stendur á stök- 
unni til Poestion’s, í yngri Andvök- 
um. Ég hefði ekki ert hann ótil- 
kvaddur. Mér var næst sagt að karli 
hefði þótt vænt um, og farið til og 
snúið þessu „fræði“ á þýzku, en 
kvartaði um að það hefði verið 
„þrælaverk“ — og því skal ég trúa! 

Bið að heilsa manni þínum og 
kunningjum í Seattle, ef svo ber við 
að til skila komi. 

Vertu svo blessuð og sæl. 

Vinsamlega 

Slephan G 

Box 76, Markerville, Alia., 7 7 '24 

Ljósvakar 

Ef hlerarðu um héröð fjærri, 

Heimaljóðin þín 

Svífa, í söngrödd skærri, 

Setrinu þínu nærri: 

Heiðir upp heyrn og sýn! 

Sem laðar þig svaldjúp sjávar 

Sólstafað, 

Sem heilla þig hæðir bláar 

Heiman-að. 

Vinkona góð: — Þökk fyrir bréfið 
þitt ljúflega ritaða og lengur en 


áður. Mér finst oft og oft að hraflið 
mitt í hendingum hafi ekki unnið 
til jafn mikillar velvildar eins og 
því hefir auðnast. Margur mætti 
hyggja, að ég hafi verið svona ör 
á að senda þetta, frá mér, í blöð og 
bækur, af því ég hafi þóttst eiga 
skilið „orð á mig“ fyrir það, sem 
ég teldi mikla list. En rangt væri þó 
þá til getið. Ég kvað, mér einum til 
afþreyju, og svo datt það í mig, að 
ef til vill, væru einhverjir og ein- 
hversstaðar til, sem, eins og ég, 
hefðu ánægju af þessum smámun- 
um. Ef svo væri, væri þeim það sízt 
ofgott. Þannig komst ég fyrst út í 
blöðin. Út í þau viltist ég þannig 
lengra og lengra, unz mér fanst ég 
ekki geta snúið mig út úr, að úr 
þessu yrði bók, þegar til þess var 
mælzt. Aðeins eitt veit ég með vissu, 
um sjálfan mig: Ég vildi kveða eins 
vel og ég kunni bezt, í hvaða ham 
sem ég kom. Gallarnir eru getuleysi. 
En hugnun er mér að trú þeirra, 
sem tóku þessu svona vel — ekki er 
því að leyna, án þess þó, ég metn- 
aðist af því. Og með tilliti til þess, 
sem þú hefur um mig sagt: Þú skil- 
ur mig rétt, það veit ég, en þú 
metur mig, ef til vill of hátt — um 
það get ég ekki dæmt — og þó svo 
væri, hefur hlýleiki þinn verið mér 
velgerð. 

Það var rétt og skynsamlegt, að 
ekki væri teflandi á viðtökurnar 
ensku af stórri ausu af íslenzkum 
kvæðaþýðingum. Þvert á móti, þær 
þættu hvorki metfé né matvinnung- 
ur, fyrst um sinn, ef mig grunar 
rétt. Það hefur verið með sönnu 
sagt, að ég hygg, og af Englendingi: 
Af stórþjóðum eru Frakkar fljót- 
astir að fagna því sem gott er, í bók- 
mentum og listum annara þjóða, 



ÁÐUR ÓPRENTUÐ BRÉF 


77 


Þjóðverjar nokkru seinni, en hár- 
vissari, og hlaupa aldrei á sig. — 
En, Englendingar sjá aldrei að fyrra- 
bragði, hvar feitt er á stykki, fyr 
en hinir hafa sagt þeim það. Samt 
held ég þú mættir reyna, ofurlítið 
kver, ef kostur væri á, og þú þyrftir 
engu fé í að hætta, en ættir nóg 
efni í, þó ekki væri nema að bjóða 
yngri íslendingum. Einkum, gætir 
þú eða þínir vinir, fengið einhvern 
velviljaðan enskumælandi mann, 
sem vit hefði á, til að rita fáein orð 
sem formála. Ég er nú bara að hvísla 
þessu út í hött, án þess að ég viti 
að þú, eða nokkur annar, hafi hugs- 
að í þá átt, bara, af því mér hefur 
fundist þú þýða bezt, enn sem komið 
er. J. Magnús Bjarnason var nótt 
hjá mér nýlega. íslenzkt kvæði barst 
í tal, sem 4 eða 5 höfðu fengist við, 
að þýða á ensku. Ég gat þess að sú 
síðasta hefði verið svo gerð, að ég 
hefði ekki þekt kvæðið aftur. 
Magnús kvað ekki að marka, kvæðið 
væri óþýðandi af íslenzkunni. — 
Þar sem Jakobína Jónsson gengi 
frá, yrði öðrum ófært! sagði Magnús, 
og svo hlógum við að samtalinu. 
Viðvíkjandi því, að létta af sér 
endaríminu í enskum þýðingum, 
skal ég segja þér sem er: ég er 
rímsins maður, en ekki út í ófæru, 
verði betur gert án þess, jafnvel í 
lesmál niður. Hefi sjálfur brugðið, 
bæði af hætti og rími, þegar svo lá á 
mér í þeim fáu þýðingum sem ég hefi 
borið við. Það sem ég sé í er andi 
og blær — síður orð og rím. Trén 
í greniskóginum geta öll verið rétt 
og á sínum stað, en mikið skortir 
þar, ef enginn er arnsúgurinn af byl 
og blæ 1 barinu, og þá er betra að 
halda honum í þýðingunni, en kúga 
inn rím og stuðla, fyrir forms sakir. 


Tilfinninganæmi og leikni hvers 
eins verður að segja til um það. Hitt 
er ég viss á, rímið er list. Aðeins, 
það verður að renna áfram ósýni- 
legt í verkinu. Að sleppa því aðeins 
fyrir þá sök, að annað er léttara, er 
eins og að ganga með „kálfsfætur“, 
eins og sagt var á íslandi, en myndi 
hér samsvara því, að láta skó sína 
óreimaða, fyrir þá skuldina eina, að 
léttara verði að komast í þá og úr. 
Því meiri vandi sem á er, þeim mun 
meiri virðing að gera gott kvæði. 
En alt verður samt að víkja fyrir 
inu eina nauðsynlega í þýðingu: að 
hún falli um farveg ins sama and- 
lega straum-falls, eins og er í frum- 
kvæðinu. 

Ég las „Thanatopsis“ einhvern 
tíma á Dakota-árunum mínum. Á 
ekki kvæði Bryants. Þótti það kvæði 
tígulegt þá, en virtist það lapalúða- 
legt hjá N. N. Jafnvel þó orð kunni 
að svara til orðs. Ég efast ekki um 
það, og man það ekki — en „andinn 
tók mig ekki með sér“, ég þreyttist 
að bíða eftir honum, eins og þú. En 
hvað til kom, veit ég ekki. Tókstu 
eftir þýðingu á kvæði Thoroddsens 
„Ó, fögur er vor fósturjörð“, í Lögb. 
nýlega? En sú þýðing, og er þar þó 
ekki þungt fyrir fæti. Ætti það ljóð 
að vera hoppandi álfadans, er það 
leirburður og ekkert! 

Þú getur rétt til! Það sem að 
gengur er, að almenningur, (Isl. 
líka, en tiltölulega þó færri) er geðs- 
hræringarlaus „emotionally dead“, 
eins og þú orðar það, skilja ekki 
nema vesöldina sem veinar upp 
(„sensationalism") sem ekki er 
skáldskapur, því er kærar um kald- 
lyndið. Tekur botnlausa mælgi fyrir 
skáldskap, sé hún rennandi rím og 
nógu glysyrt. T. d. þú ert ein, af 



78 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


undantekningum þess, og það er 
það sem þér bjargar, auk annars. 
Fyrir mörgum árum kom kvæði í 
ísl. blöðunum hér, það var nefnt 
„Nótt“ eða „Kveld“, framúrskarandi 
botnleysa um næturfrið og fegurð, 
í uppspentum glæsiyrðum. Það var 
afbragð! Ég hló mig himinglaðan 
yfir því, einkum af því ég skildi 
þegar, að ekki var í alvöru kveðið, 
heldur „stæling“, skopmynd af 
skáldskap annars manns sem þann- 
ig kveður. Ekki vissi ég höfund. 
Hann dulnefndi sig. Löngum tíma 
síðar átti ég stundarviðtal við mann, 
sem ég aldrei hafði kynst. Vissi að 
hann hafði yndi af kveðskap og 
fékst eitthvað við það, en þekti ekk- 
ert eftir hann, en fanst hann kunna 
betri skil á slíku, og langt fram yfir 
það sem gerist. Af hendingu, mint- 
ist ég á þetta kvæði, og hældi því 
frá mínu sjónarmiði, sem snildar 
háði. Hann fór að hlæja. Þetta var 
höf. sjálfur! Þó ekki vissi ég um. 
Ég gat þess, að ég hefði átt tal um 
kvæðið við nokkra, sem ekki hefðu 
séð þar nema góðan skáldskap, og 
hælt því. Þá kom það upp að hann 
hafði grenzlast eftir áliti ýmsra á 
kvæðinu, látið það berast í tal,.eins 
og af hendingu og hlutlaust, við þá 
sem ekki vissu að hann átti það, og 
víða fengið sömu niðurstöður og 
ég. — Fyrir löngu síðan, las ég 
fyrirlestur eftir ensku-kirkjuprest, 
vel metinn. Minnir hann héti 
Ritchardson. Veit annars ekkert um 
hann. Hann var að reyna að koma 
alþýðu í skilning um ágæti enskra 
ljóða, hversu mikils þeir færu á mis, 
sem færu als þess neðan-garðs. Ég 
man niðurlagsorðin næstum því að 
efni til. Þau voru hér um þil þessi: 
Samkvæmt trú okkar er himnaríki 


fegurð og fögnuður. En oft kemst 
ég í vanda, að hugsa mér hvaða er- 
indi þeir menn eiga inn í þetta 
himnaríki, þeir sem aldrei hafa opn- 
að augun hér í heimi, fyrir fegurð- 
inni í skáldskapnum okkar! Mér 
fanst þetta feitt — af presti! Ef til 
vill meigum við samt vera þakklát, 
að einhverjir hafa ánægju af, jafnvel 
ljóðabullinu, það er þó tilhneiging 
til einhverrar listar, og eitt er víst, 
að hlutfallslega eiga þó íslendingar, 
jafnvel Vestur-ísl. „erindi inn í 
himnaríki", fram yfir fjölda annara, 
sé farið eftir orðum enska prests- 
ins. — 

Viðvíkjandi „Björgu á Bjargi“: 
þegar einveldið og bændaánauðin 
komst á í Danmörku, voru leigu- 
liðar keyptir og seldir með jörðun- 
um, eins og á Rússlandi fram á 
mína daga. Á íslandi lá nærri að 
þetta kæmist á, á Suðurnesjum, 
kring um Bessastaði, þar sem Dana- 
stjórn átti aðsetur. Náði aldrei til 
Norðurlands sökum ógreiðrar að- 
stöðu. Á Nesjunum voru bændur 
skyldir að vinna lénsdrotni, hvenær 
og hvað sem kallað var til, og án 
endurgjalds. Landstjórar oft dansk- 
ir, eða leigðu íslendingum valdið. 
Oft voru þessir herrar alþýðunni, 
illir, ísl. líka, og óþokkaðir af al- 
menningi. Munnmælasaga var til 
heima, sem ég heyrði: að eitt sinn 
hefðu tveir synir sömu konu drukn- 
að í á, með einum þessum lands- 
drotni, en hún svaraði til, þegar hún 
var aumkvuð, að glöð legði hún þá 
í sölur, fyrst hirðstjórinn hefði far- 
ist. Ekki veit ég hvort, nokkur rituð 
rök, eru til, fyrir þessu, og séu þau 
til, kann sú saga að vera alt öðru- 
vísi. En þarna er öll aðfengna á- 
tyllan mín, fyrir kvæðinu. Alt ann- 



ÁÐUR ÓPRENTUÐ BRÉF 


79 


að í því eru mínar eigin smíðar, 
enda er ég enginn sögu-maður, og 
íslandssaga engin til, nema ágrip, 
en óðum dregur nú að henni, með 
rannsókninni á æfi merkra manna. 
Annað gekk mér líka til, auk munn- 
mælanna — séu þetta munnmæli. 
í grun mínum lá, og ég held það 
satt, þó ekki verði sannað, að ís- 
lenzka kvenþjóðin hafi átt meiri 
hlut í þjóðarviðhaldi íslendinga, en 
fram getur komið í sögunni. Mér 
finst það á allan hátt svo eðlilegt, 
að mér sýnist það óyggjandi. Ég var 
að reyna að segja það í „Björgu á 
Bjargi“. Og þá er nú alt sagt. Ég á 
hegningu skilið fyrir að hafa skrifað 
svona langt, en ég ætla að vara mig, 
og koma ekki þangað sem þú nær 
í mig, fyr en ég held að þér sé runn- 
in reiðin — en lestu í málið, ef þú 
getur! Ég skrifa aldrei nú orðið 
annað en handaskömm. Prentvillur 
blaðanna kendu mér það: Ekki til 
neins, að vanda sig! 

Vinsamlega 

Stephan G. 


Markerville, Alberta, 18/8 '25 

Góðvina: — Ýmiskonar „ringlum- 
rangl“, eins og oft sækir á mig, hefur 
hamlað því, að ég þakkaði þér bréf- 
ið þitt og „nafngjöfina“. 

22/8 ’25. 

Hérna varð ég að „leggja árar í 
skut“ um daginn. En í dag er rign- 
ing og reykur, og aðeins alskonar 
„smalamenska“ það eina sem gert 
verður. 


Þó að vilji, löngum ljást 
Lítið næði og stopult mjög. 

Þó er ekki um það að fást! 

— Þetta’ eru gömul „Búalög“. 


En hvað var ég að hugsa, þegar 
ég hætti í fyrra-fyrragær? Þarna 
er það! Það var „vormaðurinn“ þinn. 

Nafnið einkis getur gætt — 
Góðar fylgjur úr móðurætt 
Koma, bæði snotrar og snjallar. 
Það er sá forni farar-beini. 
Fylgja skulu þínum sveini 
Hjálmbjartar hamingjur allar! 

Þú manst að Valkyrjurnar, sem 
beztar voru hetjunum í fallegu 
kvæðunum, sem við ísl. geymdum 
bezt fyrir ættingja okkar, Germani, 
og Ríkarð þeirra Wagner, voru allar 
„skjaldmeyjar“. 

Já, já — þá hefir þér hlotnast á- 
nægjan af að hlýða á Kvaran, og 
þótti mér það vel farið, en ekki gat 
ég skilað orðunum til hans, sem þú 
baðst mig fyrir. Hann var allur héð- 
an brott ið fyrra sinni, þegar bréf 
þitt barst mér. Ekki hefi ég ömun 
á Einari, öðru nær, en alla tíð hefir 
mér fundist um skáldskap hans, líkt 
og Nordal, og víst af minna viti, og 
„andatrú“ á því stigi sem hún enn 
er, hefi ég aldrei samþýðst, það lítið 
ég þekki til hennar, og Einars trú 
er lánuð, — adopted — ófrumleg 
hvar sem gripið er í. Ef til vill er 
það löng viðkynning mín, þó lítil sé, 
sem hefir gert mig „ótrúan“ á anda- 
trú. 1873, þegar ég kom fyrst í 
„þennan heim“, voru Fox-systurnar 
uppi, og miklar ræður og reimleik- 
ar. Svo hjaðnaði það, sem kunnugt 
er, og vísindaleg vissa lík og áður, 
því engin almenn sönnun er það, að 
gera sér gátur að trú: að leysa eina 
gátu með annari, þó óskiljanlegir 
viðburðir séu til. En þannig verður 
flest trú til, og hver einstaklingur 
á hana frjálsa (sér nóga, ef svo er) 



80 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þó ráfað sé um rökvillur — og sál- 
arfræðin græðir um síðir, ekki síð- 
ur við „hlaupin á hundavöðum“ — 
þau verða á endanum í átt til að átta 
sig. Einfeldnin rekur sig á sjálfa 
sig loksins. 

Hér hélt Einar íslendingadags- 
ræðu ágæta, þá sömu sem hann hélt 
í Wpg. og prentuð var. Við hér buð- 
um að borga far hans frá Wynyard 
hingað — hann var þá á vestur- 
leið. — 

Fyrirlestur sinn hélt hann hér 
líka, en of fásóttan, hvort sem á 
efninu var nokkuð eða ekkert að 
græða, og alt var það áður kunnugt, 
jafnvel þeim sem ekki eru fróðari 
í þeim „ritningum“ en t. d. ég. 

Ég komst í kröggur, var neyddur 
til að heilsa og kveðja Kvaran, ekki 
af því að í mér væri ýmigustur til 
hans, en hann var ekki á mínum 
vegum, heldur annara, og þeim 
skyldara þessvegna, og svo hins, 
þeim hefði farist það betur sumum, 
því þeir þykjast meta Einar mörg- 
um hlutföllum hærra en ég kann, 
bæði sem skáld og trúmann. En 
enginn fékst til. Þá sagðist ég ekki 
vilja undan skorast, er Einar sjálfur 
mæltist til mín, en allir ókust und- 
an, sagði mig sem var flatt uppá- 
kominn en fúsan til, ef þóknun væri 
nokkrum í. Ég sagði sem svo: að 
óþarft væri að kynna Einar hér. 
Hann hefði verið hér áður, fólki til 
ánægju. Hann sem rithöfundur 
væri öllum Vestur-ísl. aufúsugestur 
og kunnur og „þeirra maður“, frá 
ritstjórn Lögbergs — frá sögunni 
„Vonir“, sem hér hefði skapast, til 
síðustu verka hans, sem öll hefðu 
orðið fólki til ánægju. Um erindið 
sem hann nú myndi flytja hér, gæti 


ég þegar sagt það, að hvernig sem 
menn kynnu að hugsa um efni þess, 
yrði það áreiðanlega ágætlega flutt, 
því Kvaran hefði ég heyrt flytja 
ræður manna bezt, og „lesa upp“ 
með afbrigðum. „Þráðurinn“ minn 
var ekki lengri en þetta. Flestum 
mun hafa fundist síðara erindi 
Einars 17. júní hér, lang-snjallar 
flutt. Lasleiki hans líklega valdið í 
fyrra skiftið. 

Ég varð að slíta mótið með nokkr- 
um orðum líka, þó ég héti á aðra 
hreif það ekki. Kvaðst vita að vel 
hefði fólki verið skemt. Ég orðið þar 
sannspár. Út í efnið myndi ég ekki 
fara, vissi, að þar myndi Kvaran 
kunna „þúsund svör móti hverju 
einu mínu“. En andatrúarmaður 
væri ég ekki, og ólíklegur til að 
verða „hér í heimi“, svo sem það 
mál væri vaxið, enn sem komið 
væri. En, væri það svo, sem sumir 
segðu, „að hugsanir væru hlutir“ 
(Thoughts are things) — ekki efnis- 
leysa — og að við vissum nú eins 
vissulega og nokkuð yrði viiað, að 
ekkert yrði að engu, hví mætti þá 
ekki ímynda sér að rúmið umhorfs 
okkur, væri haf af hugsunum, end- 
urmynduðum, ævarandi (sem allir 
aðrir hlutir), og að það haf varpaði 
bylgjum sínum inn á okkar andlegu 
fjörur, og væru þessi óskiljanlegu 
áhrif, sem eignuð væru „öndunum“. 
Ég kvaðst aldrei hafa heyrt orðið 
„sál“ skilgreint (defined), svo sagt 
yrði hvað átt væri við — og hvað 
sjálfum mér viðkæmi, héldi ég helst 
að ég hefði enga „sál“, sem gegndi 
því orð-tæki. 

Einar lét sér þetta vel lynda, 
brosti og kinkaði kolli. Ég óttaðist 
að hafa ert frú Kvaran. Hún er 
miklu ákveðnari en Einar, og við 



ÁÐUR ÓPRENTUÐ BRÉF 


81 


kvenfólk vil ég heldur vægja. Ekki 
var það þó svo, næst þegar við hitt- 
umst þakkaði hún mér hlægjandi 
fyrir ræðurnar, einkum þá „síðari", 
en kvaðst þurfa að koma, til að 
sanna mér, að ég hefði „sál“. Ég 
kvað mér ríða mjög á þeirri sönnun 
og bað hana velkomna. Svo brostum 
við. Hér í sveit býr svili Einars Jón 
bóndi Sveinsson, höldur góður. Hann 
hafði fjölment boð fyrir þau 
Kvaran-hjón, að Markerville. Ég 
var þar og, eins og gengur við þess- 
konar hóf, var talað yfir borðum 
„með matinn í munninum“. Þar gat 
ég þess, að ég saknaði, að hafa fæðst 
of snemma, áður en ég hefði fengið 
að flytja inn í fyrirheitna landið 
sem nokkrir mér nýrri rithöfundar 
íslenzkir, sem ég taldi upp, (Einar 
þar á meðal) væru nú að nema. Al- 
drei hefði mér áður, virst von um 
betri „búnað“ á þeim sviðum. Af 
verkum Einars sjálfs væri mér tíð- 
ast til „Lénharðar fógeta“, og furð- 
aði á, hve fátt um þá bók hefði verið 
getið. Einar glotti að — en ég vil 
ætíð tala „ákveðið“, en get síður 
„spýtt mig út um alt“ og hvergi þó 
komið við. 

Ég hefi skrifað langt og ljótt og 
leitt, og fyrirgefðu! Gerði það, ef 
þú kynnir að hafa gaman af ein- 
hverju, t. d. að heyra um Einar hér 
af því ég vissi að þú hlakkaðir til 
komu hans — en eiginlega ætlaði 
ég aldrei að segja sögur af sjálfum 
mér, þó svo hafi orðið, af því það 
flæktist inn í atburðina, og málsbót 
mín sú, að þá hefði ég hreinskiln- 
ingslega sagt þér hug minn til 
Kvarans og hans erindis hingað. 

Svo hefir þá rigningin þvegið af 
mér að nafninu, þessa bréf-skuldina, 


þó kisuþvottur sé! er mér það þó 
hugnun, og vertu nú alla tíma sæl! 

Vinsamlega 

Stephan G. 

Markerville, Alta., Canada 
27/8 '26 

Góðvina mín: — 

Einlæga þökk fyrir hug-gæði þín 
öll til mín, jafnlítið sem ég hefi til 
þess unnið, frá þér, fyrir bók — 
kvæði Whitman’s — sem þú sendir 
mér til Winnipeg, með Jónasi Páls- 
syni, og bréf sem mín beið heima, 
dags. 4. þ. m. 

Það er eflaust rétt sem þú segir, 
að „góðar óskir“ góðra manna, 
„valda yl“, og létta manni lífið, og 
lengja það einnig, þannig, að þær 
auka manni þrek, að minsta kosti, 
til að halda sér uppi eins langt og 
auðið er, við vissuna um að maður 
sé þó ekki enn orðinn „afhrak og 
hreinsun veraldar“ í hugsun þeirra, 
sem maður hefur mest metið. 

Fyrir mörgum árum síðan, las ég 
„The Bedacle" skáldsögu Zola heit. 
um stríðið milli Frakka og Prússa, 
eða argvítið í því, svo sem óþverr- 
ann í búðum hermanna undir um- 
sátri og ósigrum. Ég hefi haldið 
fram: að skáld hafi fullan rétt og 
meir en leyfi, til að hrífa hugi les- 
ara sinna, með hverjum brögðum 
sem hrifu til góðs, jafnvel með við- 
bjóðnum, þó að hann sé að vísu, 
óskáldlegastur allra tilfinninga. En 
öllu má ofbjóða, ég varð ósáttur 
við Zola fyrir það, að hann öslaði 
með mig tvisvar í sömu sögunni 
gegnum sömu sorphauga óþokkans. 
Ein ferð um þá var nóg. Önnur til, 
næstum deyfði áhrifin, sem Zola 
hafði sjáanlega sett sér, að vekja 
andstygð lesarans á ódáminum, sem 





82 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


stríði fylgir. Enn er ég sama sinnis 
og þá, þegar ruddi mannlífsins er 
„gefinn á garðann“, tómur og marg- 
tekið, í sögum sem saman eru settar, 
af ýmsum sem teljast skáld. Ekki 
af því að siðavendni minni sé svo 
mjög ofboðið, heldur hitt, mér finst 
slíkar sögur bæði ófagrar og ó- 
sannar, og hvar er þá það sem heitið 
getur skáldskapur? Þetta á samt við 
þetta eina dæmi í sögu Zola. Mér 
varð það minnisstætt. Hann var 
höfðingi og heimspekingur „realist- 
anna“ á sinni tíð, einskonar skóla- 
meistari þeirra — og yfir höfuð var 
„Uppbrotið“ kosta-góð saga og kafla- 
fögur. 

Satt er það, að „sölugt“ er mann- 
lífið! Satt að við þurfum að vita 
misfellurnar, og af hverju þær 
koma, á sama stiginu eins og hitt að 
vita uppruna veikinda, svo ráð 
kunni að verða við þeim fundið. En 
frásögn sumra skáldsagnanna er 
einhliða, og ósannindi þess vegna, 
allar traustataugar í lífinu ósýrar 
og úrþvætti, sömu öfgarnar á öfuga 
hlið eins og var, góðmenskan og 
gælu-skáldskapurinn forðum, sem 
alt bræddi niður í tilfinninga 
aumkvun. Allur jarðvegur er ein- 
hvers nýtur — jafnvel grjót og 
hraun. Hlutverkið okkar, að skilja 
og finna skaðræðið í honum og hæfi- 
leikana. Mannkynið er jarðar-sonur 
eins og Þór, og hver angi út frá 
þeim stofni er einhverjum hennar 
gæðum gæddur, og þau á andi 
skáldsins að uppgötva líka, hversu 
djúpt sem grafa þarf — sjá dýpra 
inn og upp og niður en tómt yfir 
borð ókostanna, þó þykt sé það, 
annars verður verk hans illa hálf- 
sögð saga, ekki virkileikinn — logið 
meir en helmingi. Það er munurinn 


á að „apa“ og „skapa“. Munurinn á 
Ijósmynd og listamálverki. 

Mig minnir það væri Jónas sem 
kvað til Konráðs í bréfi — heldur 
en K. til J.: — „Taktu það ekki 

samt að þér“.-Þeir vinirn- 

ir, höfðu þann sið stundum, að senda 
hvor öðrum línu, sem bæði var illur 
munnsöfnuður og óbóta rím. — 
„Taktu“, það sem ég sagði um þetta, 
„ekki samt að þér“, þ. e., nema 
aðeins eins og það er talað, ekki af 
manni sem veit sig vera, þann sem 
kann að kryfja til mergjar, heldur 
hinn, sem aðeins er að auglýsa sinn 
„innri mann“ og þykir ekki ómaks- 
vert að hafa íyrir að fela þar neitt, 
ef hann annars berst í tal, né hitt 
heldur að vera að flíka honum 
óaðspurt, og svo að ekkert sé efni 
til. Fyrirgefðu fjölmælgina um 
þetta! 

Þú mintist á fornyrðalag. Hefur 
þú tekið eftir því, að mörgum sem 
nú rita íslenzku bezt, er að verða 
tamt, að rita lesmál með tíðum ljóð- 
stöfum innan um, og í orðskviðum. 
Þetta er nýtt fornyrðalag og ekkert 
annað, eða réttara sagt, yngri ætt- 
ingi þess. Nýlega var ég viðstaddur 
við kveðju-flokk-söngva Björgvins, 
í Mozart. Undarlegt var það, að mér 
fundust lögin við vers með stuttum 
hendingum áhrifa-mest, en ættu að 
vera meiri vandi, því rímið kreppir 
að laginu, frekar en langar línur, 
að ég hygg. En ef svo var, var það 
þá af því, að íslenzkum hljóm og 
róm, er eðlilegra að falla í grönnum 
fossandi streng, eins og fjalla árnar 
þeirra, heldur en í breiðum lygnum, 
í sama farinu, sem t. d. fornyrðalag 
og „hringhendan". Á söng hef ég 
ekkert vit. Felst á það sem getur 
gripið mig, og þaðan kom þessi 



ÁÐUR ÓPRENTUÐ BRÉF 


83 


grunur. Annars var vel sungið, að 
mér fanst, og allflest lögin eftir ís- 
lendinga, eða raddsett af þeim 
Björgvin og Steingrími. — Nú er 
hann líklega kominn á leið til Lun- 
dúna. Ojæja, ég hefi margt ruglað 
nýl. af því ég mátti til. í öllu þessu 
fumi af fögnuði varð eitthvað að 
segja. Nóg á ég þurrafrostið til, en 
þó ekki svo að mér sæmdi að sitja 
altaf þegjandi. Það er betra að láta 
ögra sér til að standa upp sér til 
lítils hróss, en að sitja þegjandi sér 
til minkunnar. Úr illu var að velja, 
og í ófæru er minni skömm að bila 
á því brattara. 

Þakka þér fyrir að þú hefur getað 
„notað þér“, ýmislegt, (eins og þú 
segir mér í bréfi þínu), af þessu sem 
ég hefi verið að „sjóða saman“, en 
það mun fremur þín dyggð en mín, 
hafi þér orðið „mikið úr“ jafn litlu, 
því eflaust ert þú andleg búkona, 
sem verður drjúg't í hendi, yfir efnið 
fram — og fæst af því muntu eiga 
mér að þakka, því annars værir þú 
ærið snauðari en þú ert. Ég er nú 


nýlega kominn heim að austan, frá 
Winnipeg og veizlunum, læknunum 
og lausamenskunni. Kannske er 
heilsan hraustari, en verður aldrei 
jafngóð, þó bilbugur rynni á hana 
fyrst, endur fyrir löngu. Annars 
hefur enginn karl, kominn á átt- 
ræðis-aldur, minsta rétt til að bera 
sig upp um það, þó hann fari að 
„falla í stafi“ um mitt leyti nú. 
Lengi hefi ég sagst myndu reyna, 
að hafa það eins og sjómaðurinn í 
stöku Þorsteins, sem ég hefi þá oft 
haft yfir: Að „hátta hér, hvar sem 
lestist skeiðin“. Á hinn bóginn er 
enginn asi á því að falla fyr en í 
„fullu tré“, en það er, þegar maður 
annaðhvort á ekkert áhugamál 
lengur, eða þolir ekki við fyrir veik- 
indum. Þangað til er alt slarkandi. 

Aldrei sé þér aftekið 
opið skaut til bjargar: 
Æfinlega að una við 
yndis-stundir margar! 

Vinsamlega 

Síephan G. 


ÍSLENZKUR TORFBÆR 









DR. SIG. JÚL. JÓHANNESSON: 


Framtíðar bókmentir íslendinga 
í Vesturheimi 


I. 

Þegar Vesturfarir hófusí 

Þegar fyrstu íslendingar fluttust 
til Canada og Bandaríkjanna, voru 
þeir, að heita mátti, óþektir öðrum 
þjóðum. Þeir höfðu lengi verið svo 
afskektir, að örlítil viðskifti höfðu 
átt sér stað milli þeirra og annara 
þjóða. 

Tvær eða fleiri þjóðir hefðu getað 
átt í stríði, það stríð staðið yfir mán- 
uðum saman, friður verið saminn 
og alt þetta átt sér stað án þess að 
nokkur frétt hefði borist um það 
til íslands, fyr en það var alt um 
garð gengið. 

Umheimurinn vissi það, að til var 
eyja einhvers staðar lengst norður 
í höfum; að hana bygðu einhverjar 
mannverur, örfáar og atkvæðalitlar. 

Sumar skólabækur hinna svo- 
nefndu menningarþjóða fræddu 
börnin á því, að á þessari eyju ættu 
heima fáeinir Eskimóar; að öðru 
leyti væri hún óbygð, og ekkert 
annað en eyðimörk. 

Einstakir mentamenn í Evrópu- 
löndunum vissu það þó, að þessa 
eyju bygðu sérstakir bókmenta- 
menn. Fáeinir „grúskarar“, sem 
kallaðir voru í Vesturheimi, vissu 
það líka. Þessir menn viss.u um 
Eddurnar, Fornsögurnar o. s. frv. 


II. 

Fyrsfa kynslóðin 

Þeir sem fyrstir fluttust vestur og 
settust að hér í álfu, voru óþektir 
öllum nema þessum fáu „grúskur- 
um“. Og jafnvel þeir vissu heldur 
ekkert um þá annað en það, að þeir 
kynnu að skrifa og yrkja ljóð. En í 
þeirri list gátu þeir ekki notið sín 
eða kynt sig: þeir kunnu ekki enska 
tungu og voru því sama sem mál- 
lausir þegar hingað kom. Þeir urðu 
annaðhvort að steinþegja eða skrifa 
og yrkja á sínu eigin máli, sem 
enginn skildi nema þeir sjálfir. En 
við það sátu þeir fram á rauða nótt 
að loknum dagstörfum, sem oftast 
voru svo erfið, að þau beygðu bök 
og hnýttu hendur. En þeir héldu 
samt áfram með bókmentastörfin í 
samkeppni við bræður sína heima; 
og það með svo miklum árangri, að 
einn þeirra er viðurkendur sem 
jafningi hinna allra fremstu heima. 

En það skapaði þeim ekki álit hér: 
Hér skildi þá enginn fremur en þó 
þeir hefðu talað kínversku. 

Á gullöld Grikkja skiftu þeir öll- 
um jarðarbúum í tvo flokka: Grikki 
og „útlendinga“, sem þeir kölluðu 
„Barbara“. En orðið „Barbarar“ 
(samkvæmt þýðingu Steingríms 
Thorsteinssonar) þýðir: ómentaðir, 




FRAMTÍÐAR BÓKMENTIR ISL. í VESTURHEIMI 


85 


óheflaðir, durgslegir, dónalegir, 
búralegir, bjálfalegir. Svipuð mun 
hafa verið hugsunin á bak við orðið 
„Foreigner“ (útlendingur), en það 
voru þeir allir nefndir, sem hingað 
fluttu, nema Englendingar og 
Frakkar. 

Vegna þess hvað íslendingar voru 
lang fámennasta þjóðbrotið, var á- 
herzlan á útlendingsnafninu ábæri- 
legust í eyrum landanna, en ábæri- 
legust var hún íslendingum, vegna 
þess að þeir voru, yfir höfuð að tala, 
flestum hinna andlega fremri — og 
vissu það sjálfir að svo var, þó þeir 
ættu þess engan kost að sýna það 
eða sanna fremur en maður í járn- 
um getur neytt handa eða fóta. 

Þannig var ástatt með fyrstu kyn- 
slóðina hér vestra. Enginn þekti 
þessa afskektu þjóð, og margir vissu 
ekki betur en landarnir væru Eski- 
móar. 

Sumum gramdist þetta svo mjög, 
að þeir vildu helzt losna sem fyrst 
við íslenzkuna, þar sem hún væri 
aðeins til fyrirstöðu og erfiðleika. 
En á móti því risu flestir. íslenzk 
tunga var þeim eins og nokkurs 
konar andleg móðir, svo kær þeim 
og ástfólgin, að því varð ekki með 
orðum lýst; svo fögur og töfrandi 
að engu varð við jafnað. 

Ég man eftir því einhverju sinni 
að ég heyrði tvo aldurhnigna Is- 
lendinga, sem voru að tala saman 
um fegurð íslenzkrar tungu: þeir 
komu sér saman um það, að engin 
önnur tunga sameinaði eins mikla 
speki og aðra eins fegurð: Tökum 
til dæmis orðtakið: „Að vörmu 
spori“, sagði annar þeirra. „Ja, ég 
hefi nú satt að segja aldrei krufið 
það til mergjar“, sagði hinn. 

„Ég heyrði Bjarna Jónsson frá 


Vogi einhverju sinni skýra það“, 
sagði sá fyrri. „Hann skýrði það 
svona: í gamla daga gengu menn 
berfættir. Hugmyndin á bak við 
þetta orðtæki var sú, að tveir eða 
fleiri menn voru saman komnir. 
Annar eða einn þeirra færi burt, en 
segði um leið: „Ég kem aftur að 
vörmu spori“. Menn hugsuðu sér, 
að þegar stígið væri á kalda jörðina 
með hlýjum fótum, þá hlýnaði hún 
af heitum iljunum, og maðurinn 
segðist koma svo fljótt aftur, að 
jörðin hefði ekki tíma né tækifæri 
til þess að kólna á meðan hann væri 
burtu“. „Auðvitað er þetta skáld- 
skapur“, bætti maðurinn við: „En 
fagurt er það og hugsunarríkt. — 
„Eða orðtækið“: „Maður guðs og 
lifandi“. Þar er gert ráð fyrir því 
að menn sitji og skeggræði. Einn 
í hópnum segir sögu eða gerir ein- 
hverja staðhæfingu. Annar virðist 
rengja söguna eða staðhæfinguna 
og segir: „Ætli þetta sé nú alveg 
satt?“. „Maður guðs og lifandi!“ 
segir sögumaðurinn; þetta er sama 
sem hann segi: „Ég kalla guðs menn 
og lifandi menn til vitnis um það, 
að þetta er satt“. Hér þýðir „maður 
guðs“ sama sem dáinn maður. Það 
er talið sjálfsagt að dánir menn séu 
hjá guði (séu menn guðs). Það er 
því sama sem maðurinn segi: „Ég 
kalla lifandi menn og sálir látinna 
manna sem vitni þess, að sagan er 
sönn“. 

„Er ekki þetta dásamlegt!“ sögðu 
gömlu mennirnir hver í kapp við 
annan. 

íslendingar voru svo gagnteknir 
af fegurð tungu sinnar, að því verð- 
ur ekki lýst með orðum — jafnvel 
ekki með íslenzkum orðum — og 
það var eins og málið yrði þeim enn 


86 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


þá ástfólgnara í „útlegðinni", eins 
og þeir kölluðu hérvistina, heldur en 
hún hafði verið heima. „Enginn veit 
hvað átt hefir fyr en mist hefir“ 
sannast þar. 

Það væri annars fróðleg bók og 
merkileg, sem skýrði frá upphafi og 
tilveru allra merkustu orðtækja 
og þýðingu þeirra í íslenzkri tungu. 
í kjölfar slíkrar bókar ætti önnur 
bók að koma; það er bók með: Forn- 
mannavísum, ljóðabréfum, tíðavís- 
um og bæjarrímum. 

III. 

Önnur kynslóðin 

Fyrsta kynslóðin naut sín nokk- 
urn veginn hér vestra á sinni eigin 
tungu, en alls ekki á aðalmáli þess 
lands, er hún hafði ákveðið sem 
framtíðar bústað sinn. 

Næsta eða önnur kynslóðin var 
þó enn þá ver á vegi stödd í þessu 
tilliti. Hún var að vísu farin að 
komast dálítið niður í enskunni, en 
hún blandaði henni saman við ís- 
lenzkuna; varð sú málablöndun 
stundum lítt skiljanleg, en stundum 
svo hlægileg, að engu tali tók. Sú 
kynslóð var því í enn þá meiri vand- 
ræðum en sú fyrsta: Hún kunni 
hvorugt málið til hlítar og var stödd 
í eilífum eldi vegna þess að hún 
vissi það oft ekki, hvort hún var að 
tala vit eða óvit. Það mál, sem þá 
var talað, var oft hvorki enska né 
íslenzka, og gárungarnir kölluðu 
það „Vesturheimsku“. 

Enskan hafði farið hér vestra með 
íslenzkuna eins og danskan hafði 
um eitt skeið farið með hana heima 
á íslandi, þegar sumum fanst það 
engin vanvirða að „dependera“ af 
þeim dönsku. Nokkrar tilraunir hafa 


verið gerðar til þess að bjarga mál- 
inu frá misþyrmingu; sumir hafa 
gert það í alvarlegum áminningum, 
en aðrir í háði, og er erfitt að segja 
hvor aðferðin hefir heppnast betur; 
þær hafa sjálfsagt báðar borið 
nokkurn árangur. Þessar varnar til- 
raunir hafa ýmist verið reyndar í 
ræðu, riti eða ljóði. Man ég eftir 
fjórum mönnum sérstaklega, sem 
tilraunir gerðu með skop aðferðinni. 
Sá fyrsti þeirra var Jón Ólafsson; 
hefi ég heyrt eftirfarandi vísu eign- 
aða honum: 

„Söngflokkur af sóma fólki saman 
stendur, 

en engin maður undirstendur 
af hverju hann sundurstendur“. 

Sig'fús Benedictson orti talsvert 
af vísum í sama anda og sama til- 
gangi. Þessa vísu hefi ég heyrt 
eignaða honum: 

„Það er meinið þegar treinið kemur, 
undirstendur ekki ég 
æslander frá Winnipeg“. 

1 óbundnu máli skrifaði Þ. Þ. Þ. 
hlægilegt samtal í tímaritinu 
„Sögu“, þar sem stúlka, sem lært 
hefir hrafl í ensku talar við bróður 
sinn nýkominn að heiman; er það 
næsta hlægilegt samtal. 

Þá er þess að geta að Hallur 
Magnússon stofnaði blað, sem alt 
var ritað á þessu blandaða máli. 
Blaðið hét „Fonnið“, var það gefið 
út að Lundar og fjölritað af Bryn- 
jólfi Þorlákssyni söngkennara. Þá 
minnist ég afar skemtilegrar ræðu. 
sem Hjálmar Bergman dómari 
flutti um þetta efni. Var lengi (og 
er enn) vitnað í þá ræðu. Ein 



FRAMTÍÐAR BÓKMENTIR ISL. I VESTURHEIMI 


87 


setningin úr henni er þannig: „Ef 
okkur líkar ekki við einhvern, þá 
bara rennum við honum niður“. 

IV. 

Þriðja kynslóðin 

Svipað þessu var málið orðið um 
eitt skeið. Var það tvent, sem mest 
flýtti fyrir hnignun íslenzkunnar: 1 
fyrsta lagi skólaganga barnanna. 
Þau lærðu þar auðvitað alt á ensku, 
og léku sér á milli skólastundanna 
á stéttum og strætum við önnur 
börn, sem vitanlega töluðu öll 
ensku. í öðru lagi voru það blönd- 
uðu giftingarnar. Þeim giftingum 
fjölgaði óðum, þar sem annað brúð- 
hjónanna var íslenzkt, en hitt enskt, 
eða eitthvað annað en íslenzkt. ís- 
lendingar höfðu samlagast svo mjög 
enskum siðum og háttum, enskri 
hugsun og tungu, að þeir þurkuðu 
furðu fljótt af sér útlendings nafnið. 

Já, við þessi kjör átti önnur kyn- 
slóðin að búa. En á dögum þriðju 
eða yfirstandandi kynslóðar varð 
alger breyting á högum, háttum, 
hugsun og viðhorfi hinna yngri. 
Þeir gerðu sér fulla grein fyrir því 
að þeir voru hér alls ekki útlend- 
ingar, þó forfeður þeirra væru það 
eða hefðu verið. Málleysið hafði 
valdið því, að foreldrum þeirra voru 
flestir vegir lokaðir, en sjálfum 
þeim voru allar brautir opnar, vegna 
þess að þeir höfðu hlotið fult vald 
yfir málinu. Ensk tunga var nú orð- 
in þeirra eigin tunga. Þeir lofuðu 
hamingjuna fyrir það að þeim 
þunga steini var velt úr vegi. Þeir 
sýndust hafa strengt þess heit að 
nota enska tungu til þess að afla 
sér alls þess, sem lífið krefðist: Við- 
urkenning hæfileika sinna, mentun 
og framsóknar tækifæri. 


Þetta var fyrst þögul og óskipu- 
lögð hreyfing, en hún læsti sig eins 
og eldur í sinu um allan Vesturheim. 
Hvar sem íslendingur fanst — og 
þeir virtust vera allsstaðar eins og 
Gyðingurinn gangandi — þar mátti 
finna áhrif þessarar hreyfingar; 
hugsunin breiddist út þegjandi og 
hljóðalaust, en sívaxandi og máttar 
meiri. Unga fólkið vissi það, að bók- 
mentirnar voru það eina, sem for- 
feður þess urðu frægir fyrir, þrátt 
fyrir það þótt verk þeirra skildu að- 
eins örfáir menn aðrir en þeir sjálf- 
ir. Unga fólkið var ákveðið í því að 
jafnast á við þá fremstu í þessu 
nýja landi, í hvaða grein sem væri: 
Verða engra eftirbátur í neinu, efn- 
islegu né sálrænu. Það dáðist með 
sjálfu sér að forfeðrum sínum fyrir 
það, hversu miklu þeir höfðu áork- 
að. Það gerði sér grein fyrir því, að 
álíka erfitt er að komast áfram í 
andlegum efnum mállaus eins og að 
vinna líkamleg störf, án þess að hafa 
til þess viðeigandi verkfæri. Og 
samt höfðu forfeður þess komist 
lengra mállausir en nokkrum gat 
komið til hugar. Hví skyldi þá ekki 
unga kynslóðin komast fremst í 
fylkingu, hvar sem var og í hvers 
konar samkeppni, sem um var að 
ræða? Hún sem var fleyg og fær í 
málinu — enskunni; þessu allsherj- 
ar verkfæri til allra starfa, þessum 
töfralykli að öllum lokum og lásum? 

V. 

Andlegar öldur og erfðir 

Alt sýnist ganga í öldum; alt virð- 
ist fara í erfðir. Allar breytingar og 
byltingar hefjast á vissum tímum 
af vissum atburðum, hjaðna svo eða 
deyja, eða láta lítið á sér bera um 




88 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


* 


tíma, þangað til þær rísa upp aftur, 
ef til vill að einhverju leyti breyttar. 

Öll einkenni eða sérkenni ganga í 
erfðir, andleg jafnt sem líkamleg. 
íslendingar — þessir miklu bók- 
mentamenn, voru ekki altaf jafn- 
lifandi í skáldskap sínum eða rit- 
störfum. Bókmentastörf þ e i r r a 
ganga í öldum. Einstakir menn rísa 
upp á vissum tímum; þeir kveikja 
áhugaeld hjá öðrum til samvinnu og 
vekja þjóðina um stundarsakir. 
Eina slíka öldu vöktu „Fjölnis- 
menn“, og áhrif hennar urðu svo 
víðtæk, rætur hennar svo djúpstæð- 
ar og turnar hennar svo háir, að 
hún umskapaði íslenzkt þjóðlíf, sem 
ber þess menjar um aldur og æfi. 

Eftir því hvort foreldrar vorir eru 
bjartir eða svartir, gæflyndir eða 
grályndir, vitrir eða hið gagnstæða, 
eftir því er það líklegt að vér líkj- 
umst þeim að því leyti: Alt fer í 
erfðir, líkamlegt og sálrænt. Á því 
byggist sú skynsamlega og sann- 
gjarna kenning sumra siðbóta- 
manna, að allar hegningar séu af- 
numdar, en uppeldis- og menta- 
stofnanir komi í stað fangelsanna. 

Er það ekki líklegt, samkvæmt 
þessu að afkomendur vorir — þriðja 
kynslóðin hér í álfu, íslenzk nútíðar 
æska, erfi bókmentagáfu forfeðra 
sinna og verði ritfært fólk í stórum 
stíl og glæsilegum meðal þjóða 
Vesturálfunnar á enska tungu? Og 
er það ekki jafnlíklegt að afkom- 
endur vorir veki upp bókmenta 
öldu hér þegar minst varir? 

VI. 

Hvernig er úfliíið? 

„Nú er dagur um alt loft“, sagði 
séra Friðrik Bergmann forðum. Að 
því er snertir bókmentahiminn 


Vestur-íslendinga, finst mér hann 
vera fremur bjartur. Og eins og tala 
má um öldur á sjó, má einnig tala 
um öldur í lofti. Mér finst að nú 
þegar hafi brotist fram álitleg bók- 
mentaalda meðal ungra íslendinga 
hér í álfu: „Hún liggur í loftinu“ 
eins og orðtækið segir; og ég trúi 
því að hún verði öflugri og stærri 
þegar tímar líða. 

Ungmenna hreyfingin, sem ég 
mintist á, hefir fyrir nokkrum árum 
stofnað félag, sem hún nefnir „The 
Icelandic Canadian Club“ (skamm- 
stafað I. C. C.). 

Sú hreyfing, sem Fjölnismenn 
hófu, reis á þeirri öldu, sem 
„Fjölnir“ skapaði. Fjölnismenn töldu 
það nauðsynlegt að stofna málgagn: 
Þess vegna fæddist „Fjölnir“, og á- 
hrif hans eru enn lifandi meðal ís- 
lendinga. 

Fyrir einum áratug stofnaði þessi 
hreyfing hér sérstakt tímarit: „The 
Icelandic Canadian“. Það er árs- 
fjórðungsrit, myndarlegt og prýði- 
lega úr garði gert, með fjölda af 
myndum. Að þessu riti stendur hóp- 
ur af mentafólki, sem annast um 
ritstjórn, fjármál og alt annað end- 
urgjaldslaust. Hefir þetta rit flutt 
hverja ágætis greinina eftir aðra. 
Það hefir áunnið sér virðing og 
viðurkenning, og náð ótrúlega mik- 
illi útbreiðslu. Ritið sýnir það bezt, 
að unga fólkið íslenzka kann að 
beita pennanum. Sú alda, sem það 
hefir skapað, hækkar vonandi og 
stækkar með aldri og æfingu. Hún 
hefir þegar bygt brú á milli nútíðar 
og framtíðar í baráttunni fyrir ís- 
lenzkri menningu hér í álfu. 

Hreyfing unga fólksins hefir skilið 
það, að alveg eins og fólkinu í heild 
sinni og hverjum einstaklingi reið 



FRAMTÍÐAR BÓKMENTIR ÍSL. í VESTURHEIMI 


89 


á því að læra málið, eins var það 
nauðsynlegt fyrir hana (hreyfing- 
una), að eignast málgagn. Víðtækar 
hreyfingar, sem ætlast er til að lifi 
og þroskist, verða að eignast mál- 
gagn. 

Önnur vakning samhliða þessari 
hefir einnig risið upp hér vestra; 
hún er sú, að ungt fólk af íslenzku 
bergi brotið, hefir ort ljóð á ensku, 
og tekist það vel. Hefir sú gáfa auð- 
sjáanlega gengið í erfðir frá fyrri 
kynslóðum. Langar mig til þess að 
birta í íslenzkri þýðingu við lok 
þessarar greinar sýnishorn af ljóð- 
um þessara ungu skálda. 

Brúin milli nútíðar og framtíðar 
er í smíðum. Þessi ungu skáld leggja 
þar hönd á plóginn, en „The Ice- 
landic Canadian“ á þar forustuna. 

Mér dettur nokkuð í hug: Ég ferð- 
aðist einu sinni yfir Klettafjöllin. 
Skamt frá stað, sem Lake Louise 
heitir, mætast tvær ár, önnur tær 
eins og kristall, hin mórauð eins og 
skolavatn, eða eins og jökulár á Is- 
landi. Eftir að þær hafa mætzt halda 
þær áfram samhliða, án þess að 
vatnið blandist, alveg eins og góðir 
ferðafélagar með mismunandi hör- 
undslit. Þetta helzt alllengi. En sam- 
ferðin varð til þess að vatnið bland- 
aðist smám saman þangað til það 
myndaði nokkurn veginn hreina 
eða tæra stóra á: Þar dró hvor um 
sig dám af sínum förunaut. Þetta 
táknaði í huga mínum blöndun þjóð- 
flokkanna hér í álfu. Mig langaði til 
þess að geta hugsað mér íslending- 
inn sem kristallstæru ána, sem 
reyndi að halda sér út af fyrir sig, 
en tókst það ekki nema um stundar- 
sakir. En þegar alt var sameinað, 
langaði mig til þess að mega trúa 
því að þessi mikla á með blandaða 


vatninu yrði tærari og heilnæmari 
vegna þess að íslendingar eða ís- 
lenzk áhrif hefðu blandast í hana. 

VII. 

Hér birtast stutt sýnishorn af 
ljóðum 9 ungu skáldanna, í stafrófs- 
röð. 

Sönn vinátta 

Eftir Albert L. Halldórsson 

Sönn vinátta veitt og þegin 
er vermandi ljós frá sól. 

Hún verður ei mæld né vegin; 
hún veitir í hríðum skjól. 

Og lífið þá finst oss fegra, 
ef finnum vér trúan vin, 
og hlýrra og hátíðlegra 
sem himinsins endurskin. 

Sönn vinátta’ er verndargyðja, 
sem veitir í þrautum lið. 

Hún fús er að styrkja’ og styðja, 
hún stendur oss æ við hlið. — 

Á heimsvegum bröttum, hálum, 
þó háð séum margri rún, 
frá skaðsemi skyldum sálum 
og skelfingum bjargar hún. 

Ef öldurnar stormur ýfir 
og útrýmir friði’ og ró, 
er vináttan höfn, sem hlífir 
við háska á lífsins sjó: 

Sem limrík og laufguð hrísla 
hún lúnum er hvíld og værð; 
þar hugljúfar raddir hvísla. — 
Vor hugsun og sál er nærð. 

Sönn vinátta veitt og þegin 
er vermandi ljós frá sól. 

Hún verður ei mæld né vegin. 
Hún veglýsir pól frá pól. 

Því megi hún metin verða 
og mikluð kyn eftir kyn, 
því guð ann þeim góðra ferða, 
sem gefur hann trúan vin. 



90 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Hringferðin 

Eftir Robert Helgason 

Sjá, morgundís 
af djúpi rís, 

frá draumum vekur heim, 
en stjarna dags 
sér leitar lags 
að lýsa víðan geim. 

Upp ljómar sól 

sín breiðu ból 

og brýzt í gegn um ský. 

En lífsins þrár 

um eilíft ár, 

þær áfram hrinda því. 

Með rökkurvöld 
svo kemur kvöld 
og kyrð á lífsins sjó. 
í djúpið senn 
fer dagur enn 
í dauða, frið og ró. 

Lilla húsið 

Eftir L. A. Jóhannson 

Sjá litla húsið, er í eyði stendur 
og öllum lokað, nótt og bjartan dag. 
Þar stara blindir blæjulausir 
gluggar 

á bæjarlíf um fagurt sólarlag. 

Sjá gamla strompinn, enn sem höfði 
heldur 

og hluttekningu þeirra fyrirleit, 
er fram hjá gengu’ og ræddu’ í 
lágum lestri 

um leyndarmál, sem auða húsið veit. 

Sjá litla húsið. — Leiðist því á 
kvöldin, 

er langir skuggar teygjast yfir 
snæ? 

Þar tindra rúður, tár sín reyna að 
dylja, 

er tendruð skína ljós um allan bæ. 


Sjá, litla húsið er sem órótt bíði 
að endurskapist fyrri hagur sinn: 
Að gömul kona gráhærð dyrnar 
opni, 

við gestum brosi’ og segi: „Komið 
inn!“ 

Til móður minnar 

Eftir T. J. Oleson 

Ef þannig lifði ég þennan dag 
að þér ég hefði gleymt; 
já, þér sem dýpstu og æðstu ást 
mér ávalt hafðir geymt, 
það væri synd — þó sé ég brott, 
en sért þú heima kyr, 
í hug og anda samrýmd samt 
við sjáumst eins og fyr. 

Og ófullkomna kvæðið mitt 
þér kveðju mína ber. — 

Mér betur ár frá ári skilst 
það alt, sem skulda’ ég þér. 

Ég vil svo margt, ég vona, — nei, 
ég veit þú skilur mig. 

Ég þennan dag ei dylja má 
hve djúpt ég elska þig. 

Sem indæl rós með ótal blöð, 
er uxu’ í kyrð og leynd, 
unz fegurð öll, sem áttu þau 
í einni heild varð greind: 

Já, móðir kær, þín ást var eins. 
Hvert ár — nei, sérhvern dag 
mér fagra’ og nýja nótu söng, 
sem nú er heildar lag. 

Um þig ég hugsa þessa stund: 
mín þrá og ósk er sú 
að týni’ ég aldrei trausti því, 
sem til mín elur þú. 

Og þann sem helgar þennan dag 
ég þess af hjarta bið 
að þig hann blessi, móðir mín, 
þér miðli ást og frið. 



FRAMTÍÐAR BÓKMENTIR ISL. í VESTURHEIMI 


91 


Víðitangi 

Eftir Frank Olson 

Frá „Víðitanga“ heyrist hljóð: 
þar hrönnin brýzt í jötunmóð 
og geysist inn á Gimli fjörð: 
þar gæfa og blessun halda vörð. 
Og Vesturlanda víkingar 
sér völdu örugt hæli þar. 

Og enn þá veltur aldan grimm 
sem átján hundruð sjötíu og fimm. 

Og þá var lent við þennan sand 
og þreyttir stigu menn á land. 

Þar framtíð beið hins frónska manns 
og fyrirheitna landið hans. 

Á Tangann stefndu skip á ská — 
— og skrítinn var hann flotinn sá — 
þó hurð frá hælum skylli skamt 
hann skilaði’ öllu heilu samt. 

En fyr en sigur fengist þar 
til fulls — við alls kyns hörmungar 
að berjast, það var hlutur hans 
að háttum þessa nýja lands. 

En afrek mesta það var þó, 
er þetta fólk í kyrð og ró 
sér innanríkis ríki bjó 
með réttarfar og lögvald nóg. 

Svo vegleg bygð með rausn þar rís — 
þar rís upp vestræn Paradís. — 

Og feðramenning fornri þar 
er fylgt — án nokkurs hagnaðar. 
Þá arfleifð verndar kyn til kyns 
með kraftaverkum landnámsins. 

Nú dreifist hún með sæmd og seim 
og sigri’ um allan Vesturheim. 

Hún leggur skerf, sem ljósan vott 
í landsins mikla „bræðslupott“. 

Frá Víðitanga heyrist hljóð, 
sem hrífur okkar frónsku þjóð, 
er sagan endar samtíðar, 


en saga byrjar framtíðar. 

Vér dáum framtök frumbyggjans 
og fyrstu hetjur þessa lands. 

Með þolinmæði að þrekvirkjum 
á þremur aldarfjórðungum 
hér unnu menn — þeir lið sitt ljá 
unz lífsins faðir kallar þá. 

Að loknu striti’ og starfi manns 
sem stjarna ljómar sagan hans. 

Er sólin heldur vökuvörð 
um „Víðitanga’ og Gimli fjörð“. 

Vi3 Öxará 

Eftir Thorvald Pétursson 

Ég hugar augum enn þá lít 
— þó íslands strönd sé köld og 
fjær — 

hvar Geysir teygir gufuarm, 
sem gnæfir hærra’ en Bifröst nær. 

Og ég sé fjöllin jökul krýnd 
og ég sé hraunin graslaus öll. 

Ég heyri fossins heljarraust 
í helli — líkt og syngi tröll. 

Á Þingvelli við Öxará 
sjást ýmis konar vígabrögð 
í kringum Lögberg — þar var það, 
sem þjóðin heyrði lögin sögð. 

Þar víkings sverðin blika björt 
í bláma lofts og nætursól. 

Þar meyjar ganga ein og ein, 
en áin kyssir laut og hól. 

Þar mest og björtust mærin ein 
er mötli, skreyttum gulli, klædd 
og fegri en ljóma Öxarár. — 

Nei, engin henni jöfn er fædd. 

Um sólarlagið sést það bezt: 

Hún sjálf er mynd af eigin þjóð. 
Hún bláum augum horfir hátt 
til himins — vermd af innri glóð. 



92 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Þar birtist önnur dimm og dökk, 
þá daprast sú, er var þar fyr. 

Þær tala hljótt; ég heyri’ ei neitt. — 
Svo hverfur nornin — gyðjan kyr. 

Hún til mín leit — ei sá mig samt. — 
Mín sál fann eitthvað. — Vissi’ ei 
hvað: 

I návist hennar hraðar sló 
mitt hjarta — eldur snerti það. 

Ég hrifinn starði’ á hana’ um stund, 
en hún, sem draumsýn, burtu var. 
Til hennar leitar hugur minn; 

’hún himinborna fegurð bar. 

Sveinn G. Borgfjörð níræður 

Eftir Arthur M. Reykdal 

Þá Lundar bær var hugsjón hrein 
og hrjóstur alt í kring, 
og benda mátti hér og hvar 
á hraustan frumbýling; 
hann þangað fór og fékk sér blett, 
með feikna kappi vann, 
unz grjóti’ og hrjóstri’ í gróðurjörð 
með grönnum breytti hann. 

Um alt sitt langa æfiskeið 

hann altaf stöðugt vann 

til þrifa’ og vaxtar þessum bæ: 

Svo þjóðin skoðar hann 
sem áa vorra arfleifð — þó 
að ellin beygi Svein, 
er þrekið eins og sálin söm; 
þar sést ei breyting nein. 

Þeir prédika það prestarnir 
að Paradísar frið 
— þar eilíf ríki algerð hvíld — 
við andlát hreppum við. 

En fremur lízt mér lítilsvert 
það loforð fyrir Svein: 

Hann tyldi aldrei í þeim stað, 
sem ekki’ er vinna nein. 


Með glímuskjálfta skýzt hann inn, 
og skeytir ekki’ um vörð: 

Við „Sérhlífinn" og „Silakepp" 
hinn sami’ og hér á jörð. 

,Hann hefir öllu’ í uppnám hleypt 
með orðum sínum fyrst. — 

En prófið stenzt hjá Pétri samt 
í Paradísar vist. 

Næfurvöku konan 

Eftir Jóhönnu Sigurbjörnson 

Dauðakyrð, og dimt í öllum göngum; 
dagur liðinn, ríkir þögul nótt. — 
Hugarburða svipir velta vöngum; 
vaka sumir, fæstir sofa rótt. 

Stundarværð hið ytra hvílir yfir 
öllu — hvað sem geymir dulin rún. 
Rauða týran eina ljós, sem lifir: 
líkn 1 voða stöðugt boðar hún. 

Þá, sem blunda, dreymir brotna 
drauma; 

— dauði og líf á tafl við hverja 
sæng — 

fálma þeir sem strá á milli strauma 
stefnulaust — í einhvern líknar 
væng. 

Þó að oft í gömlum gólfum braki, 
gæzlukonan varast það í nótt: 
hún kann lag á léttu fótataki — 
líður milli dyra engilhljótt. 

Kvartar einn með kæfðum andar- 
drætti: 

kvalir banna mér að sofa „rótt!“ 
Annar heyrist hvísla’ af veikum 
mætti: 

„Heyrðu, systir. Gef mér frið í nótt!“ 

Höndin skelfur; hrygluröddin titrar; 
hljótt að rúmi gæzlukonan fer: 



FRAMTÍÐAR BÓKMENTIR ÍSL. í VESTURHEIMI 


93 


„Svefninn flýr, í sárum þrautir 
bitrar; 

samt ég veit þú getur hjálpað mér!“ 

Þessi trú er þreyttum vökustyrkur; 
þetta traust er afl í hverri raun. 
Gæzlukonan gegn um lífsins 
myrkur 

geymir það, sem margföld 
verkalaun. 

Gleðihrygg við sjálfa sig hún mælir: 
„Sálu minni skildist það í nótt, 
hvað þeir mega kallast sigursælir, 
sem hjá veikum skapa traust og 
þrótt. 

Meðan ég er vörður veikra bræðra, 
veit það, guð, í nafni sonar þíns 
skyldurækni’ að telja öllu æðra — 
efsta fána’ í ríki huga míns“. 

Blýantsstúfs vísur 

Eftir Gus Sigurðsson 

Að þekkja engin bundin bönd. — 
Með blýantsstúf í æfðri hönd 
ég vildi reika um lög og láð, 
ef ljóðafimi gæti ég náð. 

Það kenn mér, listagyðja góð, 
að geta samið fögur ljóð 
um alt það bezta, er hug minn hreif, 
þó hlotnist það á víð og dreif. 

í skóla lífsins leyf þú mér 
að lifa það, sem fegurst er; 
því gleymi aldrei muni minn: 
það megni blýantsstúfurinn. 

Og fyndni og gletni gef þú mér 
að gleðja þann, sem hryggur er. 

Ef hyggni og vizku hvergi finn, 
ég heiti á blýantsstúfinn minn. 


Að þekkja engin bundin bönd, 
með blýantsstúf í æfðri hönd 
ég vildi reika um lög og láð, 
ef ljóðafimi gæti ég náð. 

VIII. 

Skýringar og aihugasemdir 

Ég vænti þess að margir hafi á- 
nægju af því að lesa þessi kvæði 
ungu skáldanna. Kvæðin eru fjöl- 
breytt: öll um mismunandi efni, og 
skáldin sjálf eiga heima í ýmsum 
pörtum landsins. 

Ég hefi raðað þeim eftir stafrófs- 
röð: Ekkert gert upp á milli þeirra. 

1. Halldórsson, Albert L.: Hann er 
ungur maður, sem vinnur hjá Eatons 
félaginu: Eftir hann hafa komið út 
tvær bækur: „Wings og the Wind“ 
og: „The Fruits of the Valley“. 

2. Helgason, Robert: Sonur Odd- 
nýjar Helgason, sem orti og skrifaði 
undir nafninu „Yndo“ og allir 
þekkja. 

3. Jóhannson L. A.: Hún var kenn- 
ari við Elfros, Sask.; er nú gift kona 
í Vancouver, B.C. 

4. Oleson T. J.: Prófessor við há- 
skólann í Manitoba. Sonur G. Ole- 
sons fræðimanns í Glenboro, Man. 

5. Olson, Frank: Kennari við mið- 
skóla í Charleswood, Man. er sonur 
B. B. Olsons friðdómara að Gimli 
og konu hans Guðrúnar Sólmunds- 
sons, sem bæði eru dáin. 

6. Pétursson, Thorvaldur: Menta- 
maður 1 Toronto, sonur Dr. Rögn- 
valdar Péturssonar prests í Winni- 
peg og ekkju hans. 

7. Reykdal, Arihur M.: Prentnemi 
við Columbia Press; er útgefandi 
tímaritsins „Vagabond“ og ritstjóri 
þess. Hann er sonur Paul Reykdals 
og Kristínar ekkju hans. 



94 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


8. Sigurbjörnson, Jóhanna: Hjúkr- 
unarunarkona; dóttir Sigurðar Sig- 
urbjörnson að Leslie, Sask. og Rann- 
veigar konu hans. Móðir Jóhönnu er 
alkunn fyrir ritstörf sín. 

9. Sigurdson, Gus: Fóstursonur 
Guðlaugs Sigurðssonar að Lundar, 
Man. Hefir gefið út ljóðabók, er 
hann nefnir „Pencil-Stub Stanzas“, 
í vandaðri útgáfu, og nú alveg ný- 
verið aðra, sem hann nefnir „Dreams 
and Driftwood“. 

IX. 

Dómar og sleggjudómar 

Þegar þessi ungu skáld koma 
fyrst fram á sjónarsviðið, er margs 
að gæta, bæði frá þeirra eigin hálfu 
og einnig frá hálfu þeirra, sem um 
verk þeirra dæma. 

Prófessor Richard Beck bendir 
réttilega á það, hversu oft sé stígið 
á gróður, sem sé að byrja að vaxa — 
viðkvæman vorgróður, sem hvorki 
þoli kulda né harðneskju, og sé 
stundum jafnvel deyddur í fæðing- 
unni með hlífðarlausu fótasparki. 
Honum farast orð um það á þessa 
leið: 

„Vorhretin hafa mörgum nýgræð- 
ingnum orðið að þroskatjóni, eða 
jafnvel fjörtjóni — kyrkt hann svo 
í vexti, að hann beið þess aldrei 
bætur“. 

Prófessor Beck hefir hér lagt 
líknarhönd sína á viðkvæman blett, 
sem þörf var að snerta. 

Það er algengt með skáldskap, 
eins og margt annað, að þeir sem 
hlotið hafa viðurkenning og þykjast 
vera fleygir og færir, stíga á frum- 
gróður byrjandans með kulda og 
hlífðarleysi; þeir halda sleggjunni 


á lofti og láta hana falla á alt, sem 
er nýtt og byrjandi. íslenzkan kall- 
ar þetta „sleggjudóm“, og er það 
einkar vel tilfallið, eins og margt 
fleira í „ástkæra ylhýra málinu“. 
Þessir „sleggjudómar“ eru tvenns 
konar: þeir eru ýmist háværir eða 
hljóðir. Þeir háværu eru eins og ég 
hefi lýst þeim: Þeirra aðferð er sú 
að merja alt og mylja með dóm- 
sleggjunni. Hin aðferðin er sú að 
kæfa alt og þegja það í hel. 

Síðari aðferðin fer stundum svo 
langt, að bókmentadómendur lesa 
ekki það, sem þeim berst, nema því 
aðeins að höfundurinn sé þektur 
og viðurkendur. Það hefir, meira að 
segja, komið fyrir að ungur höfund- 
ur hefir sent handrit til útgáfu, en 
það hefir verið endursent og ekki 
talið hæft til prentunar. En þegar 
þessi sami höfundur hefir, þrátt 
fyrir það, rutt sér braut, hefir þeifa 
sama handrit verið gefið út og talið 
með því allra bezta, sem þessi sami 
höfundur hafði skrifað. 

Dómar eru hollir og nauðsynlegir, 
en sleggjudómar eru skaðlegir, og 
eiga engan rétt á sér, hvort sem 
þeir eru framdir með þögn eða 
hávaða. 

Aðfinningar eru nauðsynlegar, og 
oft gagnlegar þeim, sem fyrir þeim 
verða. En þær þurfa að vera bygðar 
á sanngirni og skilningi: Ekki að- 
eins skilningi á því efni, sem um 
er dæmt, heldur einnig skilningi á 
sálarlífi hins unga höfundar. 

Þetta er vonandi að íslendingar 
hafi í huga gagnvart þeim ungu 
skáldum, sem hér eru til umræðu. 
Þeir þurfa á aðra hlið bendingar 
og leiðbeiningar, en á hina hlýhug 
og viðurkenning. Sé þess gætt, má 




FRAMTÍÐAR BÓKMENTIR ÍSL. í VESTURHEIMI 


95 


vænta áframhaldandi og vaxandi 
vorgróðurs 1 akri vestrænna bók- 
menta af íslenzkum uppruna. 

X. 

Varisl vanskapninginn 

Eins og það er áríðandi að þeir, 
sem bókmentir dæma, gæti þess að 
viðhafa sanngirni og óhlutdrægni í 
dómum sínum, eins ber hinum ungu 
höfundum að flytja það eitt inn í 
hinn enskumælandi bókmentaheim, 
sem auki álit Islendinga: sem göfgi, 
bæti og hefji þær allsherjar bók- 
mentir, sem nú eru í sköpun hjá 
hinni margþættu vestrænu þjóð. 

Ungu skáldin þurfa að forðast 
þær villigötur, sem leiða út á eyði- 
mörk rímlausrar ljóðagerðar. Ensku- 
mælandi ljóðasmiðir allmargir hafa 
tekið upp þá ógæfu að yrkja rím- 
laus ljóð. Og jafnvel fáeinir íslend- 
ingar hafa stundum fetað í fótspor 
þeirra. Þess konar skáldskapur læt- 
ur illa í eyrum í ensku máli, en þó 
enn þá ver í íslenzku, vegna stuðl- 
anna og höfuðstafanna, sem ekki er 
krafist í enskunni, en íslenzkan 
heimtar afdráttarlaust. 

Ritstjóri „Eimreiðarinnar“ kemst 
vel að orði, þar sem hann segir að 
stuðlar og höfuðstafir í íslenzkri 
ljóðagerð séu eins nauðsynlegir og 
„patína“ og „kaleikur“ við altaris- 
göngu. 

Það er vonandi að okkar ungu 
skáld villist aldrei inn í þann 
„skóla“. Rímlaus Ijóðagerð er rétt- 
nefnd vanskapningur eða skrímsli. 
Ungu skáldin, sem hér eru nefnd, 
hafa öll haldið sér vel og stöðugt 
við réttar reglur ríms og búnings, 
og er það vel farið. 

Ég mætti skjóta því hér inn, að 


ég hefi heyrt um það deilt, hvort 
það væri meðsköpuð og fastákveðin 
einkenni Islenzkunnar frá upphafi 
að hún yrði að krefjast stuðla og 
höfuðstafa — að eðli málsins heimti 
það; eða hvort það væri af því að 
íslenzkt ljóðeyra væri orðið því svo 
vant öld eftir öld, að krafan kæmi 
þaðan. En hvað sem um það er: 
hvort sem sú krafa kemur frá eðli 
málsins eða frá margra alda venju, 
þá er það víst að nú heyrir það 
málinu til, alveg eins og hjartað 
heyrir til líkama mannsins og hann 
getur ekki án þess lifað. 

XI. 

Kynslóðaskifting 

Þegar Vestur-íslendingum er skift 
í þrjár kynslóðir, eins og leitast hef- 
ir verið við að gera hér, þá gefur 
það að skilja, að ekki verður farið 
eftir beinum línum, hvort sem um 
er að ræða bókmentalega skiftingu 
eða einhverja aðra: Yfir höfuð að 
tala var fyrstu kynslóðinni ómögu- 
legt að yrkja á ensku, og yfir höfuð 
getur þriðja kynslóðin alls ekki ort 
á íslenzku. 

Samt sem áður sköpuðust kring- 
umstæður þannig fyrir fáeinum 
fyrstu og annarar kynslóðar ein- 
staklingum að þeir ortu lýtalaust á 
ensku — og sumir ágætlega. Birti 
ég hér sýnishorn af ljóðum tveggja 
annarar kynslóðar skálda, sem þeir 
ortu á ensku, en ég hefi þýtt á ís- 
lenzku. Skáldin eru þeir Vilhjálmur 
Stefánsson og Christopher John- 
ston. Christopher orti fjölda af 
fögrum kvæðum, og voru mörg 
þeirra birt í hinu ágæta blaði 
„Minneota Mascot“ og fleiri blöð- 
um eystra. 



96 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAQS ISLENDINGA 


Þess mætti geta hér að Vilhjálm- 
ur skrifaði merkilega grein rétt 
eftir aldamótin og birti í ritinu 
„Poet Lore“, sem gefið er út í 
Boston. Var greinin til þess skrifuð 
að sýna hvernig ort væri á íslenzku 
— og sérstaklega til þess að sýna 
stuðlana og höfuðstafina. í henni 
var þessi vísa sem dæmi. Ég held ég 
muni hana rétt. Hún er svona: 

“Andy found the flute had sounded 
False, and ground his teeth in rage, 
While the hound with hope 

unbounded 

Hopped around the barren stage.” 

Vilhjálmur orti ekki þessa vísu 
sem skáldskap, en hann sýnir það 
þar hversu vel hann skildi íslenzka 
ljóðagerð. 

Þá er einn flokkur vestur-ís- 
lenzkra skálda enn, sem ekki hefir 
verið minst: Það er fólk sem flogið 
gat fram og aftur, var jafnvígt á 
báðar hendur, gat ort hvort sem 
vera vildi á íslenzku eða ensku og 
þýtt viðstöðulaust af öðru málinu 
á annað. Meðal þeirra má telja þá, 
sem hér segir: Prófessor Skúla 
Johnson, Prófessor Richard Beck, 
Paul Bjarnason, Láru Goodman 
Salverson, Jakobínu Johnson, Dr. 
Gísla Gíslason, Erlend G. Gíslason, 
Sigurð Sigvaldason, séra H. J. Leo, 
séra Runólf Fjeldsted. 

Paul Bjarnason mun vera eini 
maðurinn nú lifandi, sem þýðir 
þannig af íslenzku á ensku, að 
stuðlar og höfuðstafir halda sér. 

XII. 

Hér koma að lokum þýðingar af 
kvæðum tveggja skáldanna, sem 
sem eru tilnefndir í kaflanum næst 
á undan. 


Dýru verði keypi 

Eftir Christopher Johnston 

í kvöld ég kann ei lag; 
mig kvelur sálræn þraut, 
því ónýtt þref og þjark í dag 
mig þreyttan rænti hverjum brag — 
þeim fáu’, er fyr ég hlaut. 

Sem fugl, er enginn ann, 
ég einn að sorgum bý, 
með brotinn væng og bjarma þann, 
er brann í auga, sloknaðan 
og hjartað breytt í blý. 

Þó græddi ég gull í dag. 

— Já, græddi aldrei meir — 
en galt í staðinn lífs míns lag: 

Það lífsjörð minni breytti í flag, 
og öllu gulli í eir. 

Vængir næiurinnar 

Eftir Christopher Johnston 

Á sólvængjum morguns að svífa 
til sælu — ég kýs mér ei þrótt. 

En þagnvængir þínir mig hrífa, 
ó, þögula, friðsæla nótt. 

Þar mánans og stjörnulog streymir 
ég stöðugt vil berast í frið. 

Þar blæguðinn blíðlega dreymir 
í blundi, við ljósöldu hlið. 

Já, eða sem barn meðal blóma, 
sem blunda við lækjarins nið 
í dýrðlegum daggtára ljóma 
ég dreymandi leita að frið. 

Ó, nótt! Gef mér sál þinnar sálar, 
og síbjarta stjarna, þinn eld, 
svo líf mitt um lífsbrautir hálar 
sé ljósinu’ og skyldunni seld. 

Heimspeki ivíiugs manns 

Eftir Vilhjálm Stefánsson 

Á sál mína leitar kend í kvöld, 
sem kærleikur skaparans 



FRAMTÍÐAR BÓKMENTIR ÍSL. 1 VESTURHEIMI 


97 


í öndverðu gaf sem leiðarljós 
í lífi hvers óbreytts manns: 

Því ástin er lögmál — alheimsmál; 
hver einasta sál það kann; 
hún veitir því ytra veg og skraut 
og vermir hinn innra mann. 

Það stórt er að vinna sigursveig, 
í sögunni dýrð og hrós, 
í frægðarverkum og skörungsskap 
að skína sem fagurt ljós. 

En öll þau verðlaun, sem veröld á 
frá valdhafa nokkurs lands, 
ég fyrirlít — kýs mér konuást 
í kóngsríki óbreytts manns. 

Þó glaumurinn nafn mitt hefji hátt, 


sú hæð er mér engin þægð; 

því konunnar ást, sem óð minn söng, 

skal aldregi mæld við frægð. 

Og engin virðing, sem veröld á 
frá valdhafa nokkurs lands, 
má komast til jafns við konuást 
í kjörum og líðan manns. 

En bregðist himnesk og heilög ást, 
og hlotnist ei þér né mér, 
þá dyljum sorgir og dáið líf 
með drengskap við hvað sem er. 
Því þeir, sem fórnstalla bygðu bezt, 
og brautsmiðir sérhvers lands 
eru’ kappar, sem hlutu’ ei konuást 
né kóngsríki óbreytts manns. 


Bækur og rit 


Dr. Rögnvaldur Pétursson: 

Fögur cr foldin 
Ræður og erindi 

Húspostillu öldin er fyrir svo langa 
löngu um garð gengin, að óvist er aS 
yngri kynslóSirnar viti viS hvaS er átt 
meS orðinu húspostilla. Okkur nítjándu 
aldar mönnunum, sem ólumst upp viS 
þrumur og eldingar meistara Jóns, lá- 
deySu og lognmollu Péturs biskups eSa 
vorgolu séra Páls, þó aSrir fleiri séu ekki 
nefndir, bregSur síSur í brún, þótt einni 
bók af líku tæi sé bætt á hilluna. í strjál- 
bygSinni og samgöngu örSugleikunum 
heima á föSurlandinu í fyrri tíS intu 
þessar bækur ákveSiS hlutverk af höndum 
í félagslífinu. í þorpum og þéttbýlum 
sveitum nú á dögum geta þeir, sem svo 
eru sinnaSir, sótt kirkjur sínar og hlýtt á 
hiS lifandi orS af vörum prestanna ■— ef 
þaS þá er lifandi. Svona bækur eru því 
fremur gefnar út í minningu höfundanna 
og til aS varSveita orS þeirra frá algerSri 
glötun, en til almenns lesturs i heima- 
húsum, eins og tíSkaSist viS daglega 
iSkun guSrækninnar á síSustu öld og enn 
aftar í fortíSinni. 

Ég hefi bent á þaS á öSrum staS, aS þessi 
bók er til orSin á nokkuS annan veg en 
allar aSrar hugvekjur, bænir og ræSur, 


sem ég þekki til. RæSurnar eru sem sé 
óbreyttar eins og höfundurinn lagSi þær 
frá sér eftir hverja messugerS. Honum 
datt víst aldrei í hug, aS láta þær á þrykk 
útganga og lagSi því engan tima I þaS, 
aS endurskoSa þær eSa hreinskrifa. AS 
einu leyti getur þetta veriS kostur: Þær 
sýna á næmari hátt þann hugblæ, er höf- 
undurinn var snortinn af, þegar hann 
samdi þær og flutti. 

Dr. Þorkell Jóhannesson sá um val og 
útgáfu ræSanna, og hefir haldiS sér aS 
hinum mildari og þíSari ræSum um lífiS 
og tilveruna. Er þaS aS líkindum heppi- 
legt, þó nokkuS einhliSa sé, því hætt er 
viS, aS lesendurnir, sem aS sjálfsögSu eru 
flestir á Islandi, skilji síSur þær ræSur, 
sem til urðu í bardagamóSi líSandi stunda 
hér vestra. 1 bókinni eru rúmar fjörutíu 
ræSur, en úr nokkrum hundruSum var aS 
velja. ÞaS þarf því eigi aS skoSast hót- 
findni eSa vantraust þó maSur geti sér til, 
aS margar eins góSar eSa betri hafi veriS 
bornar fyrir borS í valinu. En svo er þaS 
nú min kredda, aS úrval sé, þegar best 
lætur, neySarúrræSi, og í flestum tilföllum 
ætti ekki aS eiga sér staS, nema höfund- 
urinn ráSi þar um sjálfur. 

ÞaS kann aS þykja hjákátleg fullyrSing 
frá heiSingja, en ég hika samt ekki viS 



98 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


aS telja þetta eina þá þestu bók, sem 
nokkur getur lesiS sér til andlegrar viS- 
reisnar og sálubóta. Tökum sem dæmi 
tvær ræ'Sur af handahófi: ,,ÞaS þýtur í 
skóginunT' og ,,Fögur er foldin", sem gef- 
ur bókinni nafn. StílfegurSin og orSgnótt- 
in ein eru næg til aS lyfta þér á flug. Og 
sértu i ósátt vi5 lífi8 og sjáir ekkert nema 
tilgangsleysiS og ömurleikann, þá „ert þú 
úr skritnum steini", ef ekki birtir yfir þér 
ögn viS lesturinn. 

Bókin er hin prýBilegasta a8 öllum ytri 
frágangi — pappír prentun og band hið 
ákjósanlegasta, og ekki ýkja margar 
prentvillur. Tvær ágætar myndir frá yngri 
og efri árurn höfundar eru í bókinni. 

Dr. Stefán Einarsson: 

Skáidaþing' 

Sum af okkar íslensku blöSum og tíma- 
ritum hafa i einn tíma eða annan falliS 
ofan i þann ömurlega farveg, að eyða alt 
upp að einum fjórða hluta lesmáls i bók- 
fregnir og ritdóma. Binstöku eru vitan- 
lega ritaðir af þekkingu og rólegri yfir- 
vegun, en á öllum fjöldanum er lítið að 
græða. Sarna jórtrið, sama formúlan ár 
eftir ár, aðeins með breyttum bókanöfn- 
um og höfunda, eftir því sem á stendur, 
oftast lof, stöku sinnum ónota kartni eða 
hártogun, en sjaldnast neitt, sem hjálpar 
lesendunum til að átta sig á eða brjóta 
til mergjar. Sögur eru vanalega taldar 
meistaraverk, betra en nokkuð annað eftir 
sama höfund, úr kvæðabókunum eru 
endurprentaðar vísur og vísuhelmingar, 
sem á aö vera háfleygara en það háfleyg- 
asta. En stundum vill svo til, að við það 
minka skáldin í augum algengs lesara, af 
því að dæmin hafa mistekist eða smækkað 
við það, a8 vera slitin út úr samhengi. 

Það er þvi enginn smáræðis fengur I 
bðkum eins og Skáldaþing, sem ekki aö- 
eins stendur langt utan við dægurþrasið, 
heldur og sýnir marga vora merkustu rit- 
höfunda frá víðara og breiðara sjónarmiði, 
fylgir þroska og bókmentaferli þeirra frá 
vöggunni til grafarinar, þar sem svo 
stendur á, og rekur þræði þá sem saman- 
tengja fortið og nútíð. 

Þessi bók er hátt á fimta hundrað blað- 
síður í stóru bókasafnsbroti, og tekur til 
meðferðar unt tuttugu íslensk skáld og 
rithöfunda. Stærstar og yfirgripsmestar 
eru ritgjörðirnar um Jón Trausta (Guðm. 
Magnússon), Indriða Einarsson, Einar H. 
Kvaran, Þorgils Gjallanda (Jðn Stefáns- 
son) og Guðmund Finnbogason. Nær 


ganga greinar um Skáldsögur Jóns Thor- 
oddsens, Kristmann Guðmundsson, Guð- 
mund Friðjónsson, Jón Sveinsson, Gu'ö- 
mund Kamban, Gunnar Gunnarsson og 
Halldór Kiljan Laxness. Þá eru og greinar 
unt Sigurð Nordal og Guðmund Hagalin, 
en um hinn síðar nefnda hefir komið fyllri 
grein síðan í þessu tímariti. Og eins og I 
milli sviga mætti geta þess, að sumar allra 
merkustu ritgjörðirnar hafa áður verið 
prentaðar i því. Aðrar greinar um einstök 
atriði eru: Gamanbréf Jónasar Hallgríms- 
sonar, Úr ferðasögu Charles Edmonds á 
Islandi 18 56, Benedikt Gröndal og Heljar- 
slóðarorusta, Presturinn á Vökuvöllum og 
Jón Þorleifsson, Alexander Kielland og 
Gestur Pálsson. 

Ef einhver skyldi halda, að hér væri 
eingöngu um þurran fræðilestur að ræða, 
þá ætti sá hinn sarni sem fyrst að losa 
sig við þá grillu. Bókin er meira en skýr- 
ingar á höfunda einkennum, bókmenta- 
legum stefnum og straumum — hún er 
auk þess bráðskemtileg afiestrar og laus 
við hlutdrægni, nema ef vera skyldi höf- 
undunum heldur í vii. Myndir höfundanna 
fylgja. 

Þótt það komi þessari bók ekki bein- 
línis við, þá rak ég mig þar á orð, sem 
ég kann meinilla við — orð, sem fræði- 
mönnum á íslandi virðist að vera mjög 
tamt — oröið lýg'isaga, sem er látið tákna 
allar riddarasögur, Fornaldarsögur Norð- 
urlanda og sumar fslendingasögurnar. Ef 
það er réttmætt, má eins vel leggja niður 
orðið skáldsag-a, því alt, sem ekki er vitan- 
leg staðreynd, er þá lýgisaga. Jafnvel 
suma kafla mannkynssögunnar mætti þá 
stimpla sem lýgisögu. 

Sig Júl. Jóhannesson: 

DJÓÐ 

Steingr. Arason 
hefnr valið. 

Sennilega er höfundur þessa ljóðakvers 
elsta núlifandi skáld íslendinga. Hann er 
nú nærri hálf-níræður, og enn vel vak- 
andi og starfandi. Þrátt fyrir ævilangt 
annríki og mörg umfangsmikil störf liggja 
eftir hann mestu kynstur af frumortum 
og þýddum kveðskap. 

Fyrir fjörutíu árum kom út eftir Sigurð 
ijóðabókin „Kvistir", álíka stór bók og 
þessi, og er ýmislegt úr henni tekið upp 
I þessa, sem þó var hreinasti óþarfi, því 
síðan hafa til orðið flest af hans bestu og 
þroskuðustu kvæðum, þýddum og frum- 
ortum. Ég held það engar öfgar, að Sig- 



BÆKUR OG RIT 


99 


urður hafi efni í tvær bækur að auk af sömu 
stærð og þessa, því í samfleytt fjörutíu ár, 
síðan Kvistir komu út, hefir hann verið 
síyrkjandi. 

Sigurði er framúrskarandi létt um rím. 
Hygg ég að honum svipi þar til Sighvats 
skálds í forna tíð: „Sighvatr var ekki 
hraðmæltr maðr í sundrlausum orðum, 
en skáldskapr var honum svá tiltækr, at 
hann mælti af tungu fram svá sem annat 
mál“. Svo segir í þætti Sighvats. Að vísu 
fer Sigurður sjaldan út í erfiðar rímþraut- 
ir eins og Sighvatur og rímnaskáldin á 
seinni öldum. Þannig hefi ég hvergi orðið 
var við dróttkveðið eða hrynhent, né held- 
ur hagkveðlingahátt eða sléttubönd. En 
til þess liggja nokkrar ástæður. Fjöldi af 
bestu eða markverðustu kvæðum Sigurðar 
eru um mannfélagsmál, veilur þess og 

! vankanta. Boðskapur þesskonar kvæða 
mundi ekki njóta sín í afardýrum leikandi 
háttum. 

Kvæði um þjóðfélagsbresti geta verið 
nauðsynleg og ná oft tilgangi sínum, en 
jafnskjótt og kýlin, sem þau stinga á, eru 
læknuð, eru kvæðin vanalega gleymd. 
sem dæmi má nefna Skyrtusöng Thomasar 
Hood, sem Sigurður þýddi meistaralega. 
Nú er það kvæði naumast skiljanlegt, síðan 
saumakonurnar náðu í töglin og hagld- 
irnar með verkamannafélögunum, sem 
sett geta framleiðendunum stólinn fyrir 
dyrnar. Slík saumakona, sem kvæðið getur 

Í um, mundi nú raka saman peningum fyrir 
yfirvinnu, og ekki vera talin aumkvunar- 
verð. 

Sigurður þýðir yfirleitt vel — þó stund- 
um ekki nákvæmlega, en hann fylgir 
jafnan frumháttunum og með því anda 
og tilgangi höfundanna. Óþarflega finst 
mér þó margar þýðingar í þessari bók í 
hlutfalli við frumortu kvæðin, og kem ég 
þá óbeinlínis inn á þá braut, sem hefir 
jafnan verið mér þyrnir í augum. En það 
er hið svonefnda úrval, sem þessi eða hinn 
tekur sér vald til að gjöra af verkum 
annara, oft að höfundunum forspurðum, 
bf þeir eru á lífi, en annars í trássi við 
almenningsálitið og alla skynsemi. 

Oft heyrir maður talað um, að setja 
þurfi lög, sem leyfi eftirlit með og tak- 
mörkun á útgáfu bóka, og er þá vana- 
lega átt við það, sem börnum og ungling- 
um er ætlað til lesturs. Varla þarf ég að 
taka það fram, að ég er á móti allri tak- 
mörkun prentfrelsis. En væru slík lög 
samþykt, þá vildi ég hafa þar grein, sem 


bannaði allar eftirlitslausar styttingar eða 
,,úrval“ af verkum annara en þeirra 
sjálfra, sem að útgáfunni standa. Skóla- 
ljóð mættu vera undanskilin, og þó því 
aðeins, að nefnd skálda réði valinu. 

Valið í þessa bók er sjálfsagt eins gott 
og gengur og gerist, en nefnt gæti ég óefað 
kvæði, sem að mínu áliti standa framar 
sumu því sem þar stendur. Því sleppi ég 
nú samt, því annars væri ég að taka mér 
það dómsvald, sem ég tel öðrum óheimilt. 

Ekki get ég varist þeirri hugsun, að 
minna hefðu útgefendur þessarar bókar 
varla átt að gera, en að gefa út heildar- 
útgáfu af kvæðum Sigurðar, frumortum 
og þýddum, úr því að þeir gerðu nokkuð 
á annað borð. Með þessu kveri er að lík- 
indum loku skotið fyrir, að það verði 
nokkurn tíma gjört, og er það slæmt. 

Bókin er vel prentuð, vel bundin og 
fremur smekkleg í frágangi. Þó er þar einn 
ljóður á: Fyrsta blaðsíða ljóðanna byrjar 
í vinstri hendi, sem er brot á öllum góðum 
og viðteknum aldagömlum prentreglum. 
Það var líka eins þarflaust og það var 
smekklaust, því síðasta blaðsíða bókar- 
innar er auð. 

Tvær góðar myndir af höfundinum eru 
ásamt inngangi útgefanda fremst í bók- 
inni. Önnur frá yngri árum, hin líklega 
tekin fyrir skemstu. 

KVÖLDVAKA 

missirisrit 

Ritstjóri 

Snæbjörn Jónsson 

Þetta er nýtt rit, sem hóf göngu sína 
á árinu 1951, og eru nú út komin bæði 
heftin. Einkunnarorð þess eru á ensku: 
„Without fear or favor“, sem líklega má 
þýða: Án ótta eða ívilnunar. Ritið er í 
meðalstóru bókarbroti, og er það í sam- 
ræmi við kreddu ritstjórans, að íslenskar 
bækur nú á tímum séu of stórar í broti, 
svo að smekkleysa sé að — kallar það 
þursabrot. Er þar langt bil á milli, þess 
og pésabrotsins gamla. 

Kvöldvaka er öll prentuð í smáu letri 
og gefur því meira lesmál en mörg rit í 
stærra broti. Hún finnur líka oft og með 
réttu að kæruleysi í frágangi bóka og er 
þar að mörgu fyrirmynd, en þó hafa henni 
orðið á smáslys, t. d. hafa Síðufyrirsagnir 
(rennilínur) að ofan bringlast í prentun 
á nokkrum stöðum, og í lesmáli a. m. k. 
á einum stað. 


Niðurlag á bls. 128 






Þrítugasta og annað ársþing 
Þjóðræknisfélags íslendinga í 
Vesturheimi 


var sett í Good Templarahúsinu á Sargent 
Avenue í Winnipeg, 26. febrúar 1951 af 
forseta þess, séra Philip M. Péturssyni, 
kl. 9.30 f. h. og- hófst með því að sunginn 
var sálmurinn nr. 38 í íslenzku sálma- 
bðkinni ,,Guð minn þér ég þakkir segi“. 
Svo var bæn flutt af séra Philip M. Pét- 
urssyni. Að lokinni bænagjörðinni var 
sálmurinn nr. 23 sunginn, en Gunnar Er- 
lendsson spilaði undir. Ritari las þing- 
boðið, eins og það hafði verið birt i ís- 
lenzku blöðunum. Að því loknu setti for- 
seti þingið, og flutti ávarp sitt. 

Ávai'ii forseta Þjóðræknisfélagsins 
Háttvirtu, heiðruðu þingfulltrúar 
og gestir: 

í byrjun þessa 32. þings Þjóðræknis- 
félags Islendinga í Vesturheimi, vil ég í 
nafni félagsins bjóða alla gesti og fulitrúa 
veikomna á þingið og láta þá ósk í ijósi, 
að þingið megi verða með hjálp, aðstoð og 
samvinnu ykkar allra, bæði skemtilegt og 
afkastamikið, eins og þing okkar hafa 
flest öll verið. En áður en ég ræði nokk- 
uð annað, verð ég að gera grein fyrir því, 
að þing okkar er haldið í febrúarmánuði 
enn einu sinni þrátt fyrir tillögu, sem 
samþykt var á síðasta þingi um að breyta 
þingtímanum frá febrúar til júní. Og í 
þeirri greinargerð vil ég lesa bréf, sem 
sent var til allra deildarforseta sem sltýr- 
ingu á breytingunni, og sem kom einnig 
út í blöðunum. Bréfið skýrir sig sjálft og 
er á þessa leið: 

Kæri vinur og félagsbróðir: 

Okkur þykir fyrir þvi, að þurfa að til- 
kynna þér og félögum þínum, að enn hefir 
ekki tekist að fá staðfestingu ríkisritara 
Canada á breytingunni, sem gjörð var á 
þingsetutíma þjóðræknisþingsins á síðasta 
þingi þess, og erum þvi knúðir til að halda 
næsta þing eins og verið hefir, í febrúar, 
þetta ár, og biðjum þig og félaga þína að 
virða á betri veg, að svona hefir farið. 


Við getum fullvissað ykkur um, að 
hér er ekki um neina fordild að ræða frá 
hálfu stjórnarnefndar féiagsins, því að 
hún gerði ráðstafanir fyrir því strax að 
siðasta þingi loknu, að breytingin yrði 
framkvæmd. Aðalástæðan fyrir því að 
svona hefir farið, er sú, að lögmaður Þjóð- 
ræknisfélagsins var í burtu austur í Ev- 
rópu nálega alt síðastliðið sumar og þegar 
að hann kom heim aftur varð hann að 
ganga undir geysimikinn uppskurð og er 
nú nýkominn á ról aftur. 

Kæru félagsbræður, við biðjum ykkur 
að virða alt þetta á betri veg og styðja 
að því, að þetta þing megi verða okkur 
öllum til sóma eins og þið hafið gjört að 
undanförnu. Við teljum lítinn vafa á, að 
breytingin verði löghelguð fyrir þingið 
1952. 

Með bestu óskum, 

Virðingarfylst, 

P. M. Pétursson, forseti 
J. J. Bíldfell, ritari 

Breytingin, sem hér er umrædd var I 
24. lagagrein félagsins, sem hljóðar á 
þessa leið: „Ársþing félagsins skal liáð í 
febrúarmánuði ár hvert, á þeim stað og 
tíma, sem félagsstjórnin ákveður“. Þetta 
er fyrsta setning greinarinnar og varð 
breytingin á henni einni. Sú breyting 
hljóðaði á þessa leið: „Ársþing Þjóðræknis- 
félagsins skal haldið á þeim stað og tíma, 
sem livert þing ákveður fyrir fram“. Þessi 
breyting, samkvæmt 28. lagagrein, varð að 
fá samþykt ríkisritara Canada. Og í því 
tilfelli að sú samþykt fengist, var önnur 
samþykt gerð í fyrra, um stað og tíma, 
þar sem telcið var fram, að staðurinn ætti 
að vera Winnipeg, og tími, —- fyrsta vika 
júnímánaðar. En nú var samþyktin ekki 
komin frá ríkisritara, af þeirri ástæðu, 
sem tekin er fram I bréfinu, og þess vegna 
sáu nefndarmennirnir sér ekki annað 
fært en að hafa þingið á vanalegum tima, 
I febrúarmánuði, og vonuðu að félags- 





ÞINGTÍÐINDI 


101 


nienn út um bygðir og hér í bænum virtu 
það við nefndina, og tækju þessa van- 
rækslu ekki of nærri sér. Svo er annað 
sem ber að athuga í þessu sambandi; það 
er réttur deilda, og þar með deildarinnar 
Frón í Winnipeg. í tilætlaðri lagabreyt- 
ingu er tekið fram að hvert þing eigi að 
ákveða stað og tíma næsta þings. Bf sam- 
þykt væri að hafa þing á öðrum stað en 
í Winnipeg, þá væri deildin Frón beitt ó- 
réttlæti, því hún ein, af öllum deildum fé- 
lagsins, eins og tekið er fram í 21. grein 
laganna, hefir ekki rétt til að veita full- 
trúum né öðrum að fara með atkvæði inn á 
þing. Þannig, ef að þingið væri t. d. áMoun- 
tain, hefði deildin Báran sitt fulla atkvæða 
magn, en Frón ekki nema eftir því, hve 
margir fulltrúar frá Winnipeg kæmu á 
þing. Af þessu skoða ég, að þegar um 
lagabreytingu er að ræða í sambandi við 
þingstað og tíma. þá verður óhjákvæmi- 
legt að gera breytingu á 21. lagagrein um 
leið, og fella þar úr síðustu setninguna. 
En hér á þessu þingi verður sams konar 
tillaga gerð af fulltrúum Fróns. 

En nú með þessum inngangi og þessari 
greinargerð, vil ég víkja að öðrum málum. 

Árið hefir verið atburðaríkt ár, bæði 
heima fyrir og erlendis, í lífi vor einstakl- 
inga, í starfi félagsins, í þjóðarmálum og 
alheimsmálum. Þar sem, í fyrra, er vér 
komum saman, áttu engar þjóðir í ófriði, 
eru nú sameinuðu þjóðirnar að gera til- 
raun, á erlendri strönd, að varðveita 
frið heimsins með hervaldi. Margar mis- 
munandi skoðanir eru á þessum bardaga, 
bæði innan og utan þeirra þjóða, sem 
beinan þátt eiga 1 honum, og hafa sumir 
látið efasemd sína í ljósi um að þetta sé 
rétta eða besta aðferðin; hvort að sam- 
einuðu þjóðirnar hafi ekki hlaupið á sig, 
eða hvort herforinginn, sem ræður hefir 
ekki tekið sér meira vald í hendur en til 
var ætlast, og ýmislegt annað í sama sam- 
bandi. 

En hvað sem því líður, eru þúsundir 
manna, hermanna og saklausra og óháðra 
að bíða bana á spjótum stríðsguðsins. Og 
enginn getur verið hlutlaus Hver einasti 
maður verður að glíma við sína eigin sam- 
visku og ráðgera við sjálfan sig hvað sé, 
eða sé ekki ákveðnasta og vissasta leiðin 
til friðar, og hvort að sú aðferð, sem 
hann velur sér að styðja sé í samræmi við 
þá trú, sem hann játar í samræmi við 
vilja guðs! 


í millitíðinni eru ungir og efnilegir 
menn, blómaval þjóðanna, að deyja er- 
lendis. 

Hér heima fyrir hefir árið líka verið 
atburðaríkt og að nokkru leyti róstusamt 
og hafa flestir bændur sem bæjarbúar 
fengið að kenna á því. Vorið kom seint 
og var kalt og þar af leiðandi gátu bænd- 
ur ekki sáð í akra sína fyr en seinast í 
maí og fram yfir miðjan júnímánuð og 
e. t. v. seinna. Sumarið var kalt og haust- 
ið rigningasamt. Uppskeran var þess vegna 
miklu seinni en vanalega með þeim af- 
leiðingum, sem allir þekkja.. 

1 Winnipeg og bæjunum með fram 
Rauðánni alla leiðina suður fyrir Grand 
Forks, — varð stórflóð, hið stærsta sem 
þekst hefir í Rauðárdalnum á þessum 
síðustu hundrað árum. Rauðáin flæddi út 
yfir bakka sína og fór alt á kaf beggja 
megin árinnar á næstum því hundrað 
mílna svæði. Hús í Winnipeg og með fram 
ánni stóðu á kafi í vatni, og langt var 
komið fram á sumar áður en hægt var að 
fara að vinna akra, en þá orðið of áliðið 
til að sá í þá. Og jafnvel þó að sáð væri 
og hveiti yxi, þá urðu miklar skemdir á 
uppskerunni vegna bleytu og óhagstæðrar 
tíðar um haustið. 

Sem betur fór, býr meirihluti íslend- 
inga í Winnipeg í vesturbænum, en þang- 
að náði flóðið ekki. Og þó að fáeinir ís- 
lendingar yrðu fyrir skemdum á flóð- 
svæðinu, voru þeir tiltölulega mjög fáir. 
Ég frétti sunnan að frá Grand Forks, að 
Dr. Richard Beck og fjölskylda hans 
hefðu orðið að flytja sig tvisvar úr húsi 
sínu, en okkur hér norður frá gafst lítill 
tími til að hugsa til annara, því hér var 
flóðið stórfeldara en á nokkru öðru' svæði. 

Um mitt sumar skall fellibylur á í Win- 
nipeg og urðu þá aftur töluverðar skemd- 
ir. En aftur sluppu fslendingar furðu vel. 

Innan félagsins hefir árið líka verið 
atburðaríkt ár, sem byrjaði með þing- 
haldinu í fyrra, einu af hinum bestu þing- 
um, sem við höfum lengi haft. 

En nú vil ég snúa mér að öðrum og 
þýðingarmeiri málum, og aftur, eins og í 
fyrra, þakka öllum mönnum, undantekn- 
ingarlaust, sem þátt hafa átt í starfsemi 
félagsins og hjálpað við að styðja að mál- 
um þess og koma þeim í framkvæmd. Og 
þar tel ég ritara okkar með. 

En ekki er annað hægt að segja, en að 
þetta hafi verið gott ár og framfara- og 
atburðaár mikið. Enn helst meðlimatala 



102 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


félagsins miðað við þa'S, sem á'Sur hefir 
verið. Fáeinir bætast inn I töluna eftir 
því sem aðrir falla frá. Bn þeir, sem inn 
koma, sem nýir meðlimir, bæta aldrei upp 
aS fullu fráfall þeirra, sem lengi og vel 
hafa unniS aS félagsmálum, hvort sem 
er hér í Winnipeg, eSa í deildum félags- 
ins út um bygSir. Á þinginu fyrir einu 
ári síSan sat maSur, sem lengi tók bein- 
an þátt í starfi þess — í stjórnarnefnd og 
1 milliþinganefndum, sem var stuSnings- 
maSur barnablaSsins Baldursbrá og mik- 
inn áhuga hafSi fyrir öllum málum fé- 
lagsins. — Tveim dögum eftir aS þinginu 
lauk í fyrra varS hann bráSkvaddur, og 
þeir, sem höfSu setiS þingiS meS honum, 
kvöddu meS djúpum söknuSi góSan félags- 
bróSur. 15g 4 hér viS Bergthor Emil John- 
son. — ASrir sem dáiS hafa á árinu, sem 
þátt hafa tekiS i þjóSræknismálum og 
lengi veriS meSlimir félagsins eru: Joseph 
B. Skaptason, Guðmundur Jónsson frá 
Húsey á Vogar, Guðný Stefanía Guð- 
mundsson á Vogar, S. W. Melsted, Winni- 
peg, Einar Benjamínsson á Geysi, Halldór 
Halldórsson, Vancouver, S. Guðnmndsson. 
Vancouver. 

ViS minnumst þessara manna og kvenna 
1 kærleika og þökkum fyrir vel unniS 
starf og margar gðSar minningar frá lið- 
inni tíS. 

Fundarhöld. 

Á árinu hefir stjórnarnefndin haft 
marga fundi, sjálfsagt um fjórtán eSa 
fimtán. Og þar fyrir utan hafa veriS auka- 
smánefndarfundir i sambandi viS ýmis- 
legt, sem stjórnarnefndin hefir haft meS 
höndum. Þar aS auki hefi ég, sem forseti 
félagsins, og aSrir nefndarmenn tekiS þátt 
í fundum og samkomum innan og utan 
bæjar. 

v threi ðslu st ar f semi. 

MeSal þeirra funda og skemtana, sem 
ég hefi sótt í nafni félagsins utanbæjar, 
leyfi ég mér aS nefna tvær samkomur á 
Lundar, 18. mars og 19. apríl; íslendinga- 
dagshátíS á Mountain, N. Dakota, 16. júní; 
samkomu á Geysi, 28. júlí, undir umsjón 
deildarinnar ,,Esjan“, þar sem aS Gísli 
Jónsson, ritstjðri Tímaritsins og Mrs. Ingi- 
björg Jónsson, vara-skrifari félagsins, 
voru mér samferSa, og voru þau dómarar 
þar, er nokkur ungmenni tóku þátt í 
framsagnar-kepni. Á íslendingadeginum 


flutti ég ræSu og tók þátt i guSsþjónustu 
ásamt séra Rúnólfi Marteinssyni, sunnu- 
daginn, 6. ágúst, er minst var 75 ára 
landnáms íslendinga I Nýja-lslandi. Ég 
ferSaSist um nokkrar bygSir meS Páli 
Kolka iækni, sem ég minnist frekar síSar 
og flutti stutt ávarp á samkomu Icelandic 
Canadian Club núna í janúarmánuSi síS- 
astliSnum. Ég flutti erindi í vor sem leiS 
á Frónsfundi, og var útdráttur úr því 
birtur á prenti, því aS efniS fjallaSi um 
75 ára landnámsafmæli íslendinga hér í 
Manitoba. Þar aS auki hefir Dr. Richard 
Beck, fyrrv. forseti félagsins, eins og áSur, 
bæSi í ræSu og riti, unniS aS málum þess 
og haldiS áfram kynningarstarfi slnu I 
þágu fslands og íslenskra bókmenta. Hann 
flutti, eins og kunnugt er, aSalræSuna 4 
samkomu þeirri, sem deildin „Frón“ efndi 
til í tilefni af 400 ára ártiS Jóns biskups 
Arasonar. Einnig flutti hann kve'Sju 4 há- 
tíS þeirri, sem deiidin „Báran" aS Moun- 
tain hélt á lýSveldisdegi íslands 17. júnl 
og ávarp á fyrirlestrarsamkomu Páls V. 
G. Kolka læknis, er sama deild stóS aS 
þar I bygS. Dr. Beck flutti einnig á árinu 
ræSur um íslensk efni á ensku bæSi á 
samkomum og I útvarp, meSal annars á 
ársfundi fræSafélagsins „The Society for 
the Advancement of Scandinavian Study“, 
sem haldinn var 4 St. Olaf Coliege I 
Northfield, Minnesota, en þar var hann 
jafnframt kosinn forseti þess félagsskap- 
ar, og flytur kveSjur hans hér á þinginu. 

Þá kom einnig út snemma á síSastliSnu 
sumri hjá Corneli University Press hiS 
mikla og merka rit dr. Becks, History of 
Icelandic Poets: 1800—1940, sem vakiS 
hefir mikla athygli og fengiS ágæta dóma 
fræSimanna og rithöfunda beggja megin 
hafsins. Ennfremur kom út á íslandi síS- 
astliSiS haust úrval úr ræSum dr. Becks 
um þjóSræknismál og ritgerðum hans um 
íslenskar bókmentir, Ættland og erfðir, 
sem einnig hefir fengiS mjög góSa dóma 
beggja megin hafsins. Stendur rit þetta 
mjög nærri félagi voru og starfi þess, þvl 
aS þar eru bæSi kaflar úr ræSum, sem 
fluttar voru á þingum þess I forsetatlS 
höfundar, og aSrar ræSur, sem fluttar 
voru á samkomum deilda félagsins eSa 
öSrum Isienskum samkomum beggja meg- 
in landamæranna og eins úr IslandsferS 
hans 4 lýSveldishátíSina. Margt annaS 
hefir hann einnig ritaS á árinu um ís- 
lensk efni I Islensk og amerlsk blöS og 
tlmarit. 







ÞINGTÍÐINDI 


103 


75 ára laudiiánismiuiiing. 

Svo ber ai5 minnast hátíöahaldsins sem 
stjórnarnefnd félagsins stóS fyrir i haust, 
12 . október, er haldið var upp á 75 ára 
afmæli landnámsins hér i Manitoba og 
komu fyrstu íslendinga til Winnipeg í 
októbermánuSi áriS 1875. Einnig ber aS 
minnast hátíSahaldsins 7. ágúst á Gimii 
I sama tilgangi, undir forustu og leiS- 
beiningu forseta íslendingadagsnefndar- 
ar, séra Valdimars J. Eylands. Þar voru 
líka ágætir gestir komnir til aS heiSra 
minningu landnemanna og landnámsins á 
viSeigandi hátt, eins og t. d. Pálmi Hann- 
esson, rektor Mentaskólans I Reykjavík, 
og ekki er annaS hægt aS segja en aS 
þaS hátíSahald, sem bygSirnar allar í 
Nýja-lslandi áttu þátt i, var eitt af hin- 
um bestu sem haldiS hefir veriS á Gimli, 
og á forstöSunefndin þakkir fyrir. 

Á samkomunni í Winnipeg, sem ÞjóS- 
ræknisfélagiS hélt, höfSu menn þá ánægju 
og heiSur aS hlusta á annan góSan og kær- 
kominn gest, Hannes Kjartansson, aSal- 
ræSismann íslands í New York. Hann 
flutti íslendingum hér vestra kveSjur og 
árnaSaróskir heimaþjóSarinnar og las upp 
skeyti frá forseta Islands, Sveini Björns- 
syni. 

ÞjóSræknisnefndin hélt heiSursgestinum 
og frú hans samsæti, til aS fagna þeim 
og þakka þeim komuna. Allir voru hiS 
hæsta ánægSir meS minningarathöfnina og 
gesti okkar báSa. Enda var skemtiskráin 
góS og ræSurnar sem fluttar voru af J. J. 
Bíldfell og Wilhelm Kristjánssyni hinar 
ágætustu. 

Gestir. 

Þeir gestir, sem hér hafa nú veriS 
nefndir, voru aSeins fáeinir af mörgum, 
sem heimsóttu okkur á árinu. Sjaldan höf- 
um viS tekiS á móti jafn mörgum mikils- 
metnum gestum á jafn stuttu tímabili, og 
þetta ár. Og hér sést hve mikla þýSingu 
á þessu sviSi einu ÞjóSræknisfélagiS hefir. 
ÞaS er aS nokkru leyti móttökunefnd 
gesta sem hingaS ber aS, hvort sem er 
frá íslandi eSa annars staSar. Og án fé- 
lagsins er ekki auSvelt aS vita hverjir eSa 
hvaSa félag annaS gæti gert þaS á eins 
góSan eSa viSeigandi hátt. Mér er sagt 
aS ÞjóSræknisfélagiS á íslandi hafi veriS 
stofnaS til þess aS vinna samskonar starf 
þar og getum viS taliS olckur þaS mikinn 
heiSur aS hafa veriS fyrirmyndin I þvi 
máli. 

Gestakoman hingaS byrjaSi meS þing- 
inu fyrir ári síSan, er þinggestur okkar 


var Gunnar Pálsson, söngvari, frá New 
York. Svo liSu nokkrir mánuSir þar til 
Pálmi Hannesson, rektor Mentaskólans í 
Reykjavík, kom til Winnipeg til aS hitta 
íslendinga hér og kynnast þeim, og tala 
á íslendingadeginum á Gimli. Nefndin 
efndi til samsætis, fyrir hann og gladdi 
þaS okkur aS geta gert þaS. 

Næst kom mikilsmetinn mentafrömuS- 
ur til Winnipeg, á fund forseta Manitoba- 
háskóla til aS ræSa nokkur mál í sam- 
bandi viS hinn fyrirhugaSa kenslustól í 
íslenskum fræSum, Dr. Alexander Jó- 
hannesson, forseti Háskóla íslands. ÞjóS- 
ræknisnefndin efndi til almenns samsætis 
á Royal Alexandra Hotel, í heiSursskyni 
viS hann og þar veittist íslendingum sá 
heiSur og ánægja aS hlusta á forsetann, 
sem er einn af hinum fremstu í þekkingu 
á tilveru og myndun nútíma tungumála. 

Næst á f e r S voru aSalræSismaSur 
Hannes Kjartansson og frú, sem ég hefi 
áSur minst. Og einum mánuSi seinna kom 
hingaS maSur I heimsókn til skyldfólks 
sins en sem ÞjóSræknisfélagiS, tlmaleysis 
vegna, tók ekki á rnóti, þó viS hjónin 
hefSum þá ánægju af aS bjóSa honum 
heim til okkar, og mér gafst tækifæri til 
aS endurnýja gamlan kunningsskap. Þessi 
maSur var Einar Sæmundsson, aSstoSar 
skógræktarstjóri á íslandi. Hann er bróS- 
ursonur Mrs. SigríSar Árnason, ekkju 
séra GuSmundar heitins Árnasonar. Hann 
var á leiS heim aftur úr ferS til Alaska, 
þar sem hann safnaSi fræi af ýmsum trjá- 
tegundum til gróSursetningar á Islandi. 

Næsti gestur hér á ferS var Páll Kolka 
lælcnir frá Blönduósi, sem flest öllum 
hefir gefist tækifæri aS hitta og kynnast. 
Og geri ég grein fyrir komu hans, ferSum 
og dvöl hér undir öSrum liS. 

Og síSastur á ferS hér var gðSur og vin- 
sæll maSur, sem heimsótti okkur fyrir sjö 
árum, er haldiö var upp á 25 ára afmæli 
félagsins, sem fulltrúi Islands-stjórnar, 
séra Sigurgeir SigurSsson, biskup yfir Is- 
landi. ÞaS er varla þörf á aS minnast hve 
öllum þótti vænt um komu hans nú aftur, 
og fögnuSu honum er hingaS var komiö, 
og ekki síst vegna þess aS frú GuSrún 
kona hans var meS I förinni. Eins og 
menn muna, messaSi biskupinn I báSum 
kirkjum á jólunum, og gladdi fólk hér 
vestra meS nærveru sinni á þeim tíma. 
Þau hjónin stóSu ekki viS nema aSeins 
eina viku, og hurfu svo suSur til Banda- 
rlkjanna, þar sem þau voru um tlma gest- 
ir Árna Helgasonar, hins góSkunna at- 
orkumanns og ferSuSust meS honum suS- 




104 


TIMARIT ÞJOÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ur í ríki og eftir því sem ég hefi frétt 
alla leitS suður í Mexico. Það var ósk hisk- 
upsins, á meðan að hann stóð hér við, að 
engin fjölmenn samsæti yrðu haldin hon- 
um. Hann var að leita sér heilsubótar 
og vildi geta hvílst eftir því sem tækifæri 
gæfist. En nefndinni fanst hún ekki mega 
sleppa biskupshjónunum héðan án þess 
að sýna þeim virðingu á einhvern hátt 
og tók það ráð að bjóða þeim á miðdags- 
verð með örfáum öðrum mönnum, sem 
tókst vel. Og er þau hjónin fóru héðan, 
hljómuðu heillaóskir og blessun allra 
Vestur-íslendinga í eyrum þeirra. 

Og nú þegar ég er að telja upp sam- 
sæti, sem haldin voru á árinu, má ekki 
gleyma samsæti, sem nefndin hélt skrif- 
ara sínum, Jóni J. Bíldfell á áttugasta 
afmæli hans I sumar sem leið. Maður ætti 
bágt með að trúa því að jafn fjörugur og 
vel útlitandi maður sem hann er, gæti 
verið það gamall. En það er tilfellið. Og 
samnefndarmenn hans, allir miklu yngri 
en hann, vildu heiðra hann á afmælinu, 
og gerðu það, og afhentu honum dálitinn 
grip til minningar um daginn. 

Koma Páls Iíolka læknis. 

f haust gerðist sá viðburður í starfsemi 
félagsins, sem veitti félagsmönnum, helst 
þeim úti um bygðir, sjaldgæft tækifæri 
að sjá og heyra og kynnast manni frá 
íslandi, sem var á vegum Þjððræknisfé- 
lagsins og að vinna þjóðræknisstarf. 

Það hefir oft verið rætt á þingum og á 
stjórnarnefndarfundum, um hve æskilegt 
það yrði að fá mann heiman að frá fslandi 
til að ferðast um íslensku bygðirnar, til 
deilda og e. t. v. til annara félaga, til að 
vekja áhuga manna fyrir málum félagsins 
og styrkja böndin á milli heimaþjóðarinnar 
og íslendinga vestan hafs. 

Snemma s.l. sumar gafst oklcur tælci- 
færi að fá þess konar mann sem skyldi 
ferðast um, flytja fyrirlestra og sýna 
myndir. Það kom boð frá íslandi, frá Páli 
Kolka lækni, skáldi og rithöfundi, sem 
var að fara sem fuiltrúi læknastéttarinnar 
á ísiandi á alheims læknaþing í New York 
síðari hluta októbermánaðar, um að ferð- 
ast á vegum þjóðræknisfélagsins um ís- 
iensku bygðirnar og vinna þetta verk. Og 
þáði nefndin boðið. Hún kostaði lækninn 
hingað vestur og um Islensku bygðirnar. 
Sumstaðar tókust samkomurnar ágæt- 
lega, en á örfáum stöðum ekki eins vel og 
æskilegt hefði verið. En árangurinn af 
þeim ferðum sést betur er tímar líða og 
tækifæri gefst til að dæma um þær betur. 


Seinna á þinginu verður skýrsla lækn- 
isins lesin upp, og mönnum veitt tækifæri 
til að ræða hana, og veita athugasemdum 
þeim er læknirinn gerir og bendingum 
athygli. 

Á ferðum læknisins voru ýmsir nefndar- 
menn honum samferða og á sinn eigin 
kostnað. Ég fylgdi honum til Gimli, 
Lundar og Hayland. Grettir Eggertson fór 
með honum til Gienboro, og Grettir Jó- 
hannsson, gjaldkeri, til Mountain, N. D. 
Aðrar ferðir sem hann fór voru til Ár- 
borgar, þangað sem séra Jóhann Frið- 
riksson fylgdi honum; til Riverton, Sel- 
kirk og vestur á strönd, til Blaine, Seattle 
og Vancouver. Og I bakaleiðinni lcom 
hann við I Wynyard, Leslie og Church- 
bridge I Sask. En inn á milli ferða hans, 
fór hann á iæknaþingið I New York, og 
llka á læknaþingið I Cleveland, sem gestur 
Dr. Thorlakson. Rétt fyrir jól hélt nefnd- 
in lækninum dálltið samsæti og afhenti 
honum örlitla jólagjöf; og I byrjun febrú- 
armánaðar var efnt til almenns samsætis 
áður en hann fór héðan til að veita mönn- 
um tækifæri til að kveðja hann og þakka 
honum komuna. Við vitum að nú höfum 
við enn annan vin á íslandi sem hugsar 
hlýtt til okkar hér vestra, alveg eins og 
ég veit að margir um allar íslensku bygð- 
irnar hér, sem fengu að hlusta á hann 
og kynnast honum, hugsa hlýtt til hans. 

Þetta var tilraun, sem ég vona að beri 
góðan árangur. En það verður að miklu 
leyti undir deildunum sjálfum komið 
hvort hún hafi það eða ekki, og hvort 
að hægt verði að réttlæta þann töluverða 
kostnað, sem hún hafði I för með sér. 
Það verður að skiljast, að þó að aðal- 
nefndin hafi ráðstafað þessari tilraun, þá 
er deildarstarfsemin í höndum deildar- 
manna. Stjórnarnefndin hefir altaf viljað 
sýna samvinnu tilraunir við deildirnar og 
gerir það, hygg ég I framtíðinni. En það 
er og verður verksvið allra þjóðræknis- 
manna, innan og utan bæjar að taka sam- 
an höndum til að efla sem best allan til- 
gang sameiginlegra mála okkar. 

Samband við fsland. 

Eitt, sem koma Páls Kolka læknis hing- 
að vestur hefir gert, og sem ekki hefir 
verið tekið fram að ofan, er að styrkja 
böndin milli okkar Vestur-lslendinga og 
íslands. Hann kom með eitthvað af and- 
rúmslofti gamla landsins með sér, inn I 
hverja bygð, og inn á hvert heimili, sem 
hann heimsótti. Og eins má segja um 
hvern einasta gest af þeim öllum sem 



ÞINGTÍÐINDI 


105 


heimsðttu okkur á þessu liSna starfsári. 
Vi5 eigum marga góða vini nú á íslandi 
vegna þessarar persónulegu viðkynning- 
ar. Og ég veit að þeir hafa það á tilfinn- 
ingunni að hingað verða þeir ævinlega 
kærkomnir gestir. 

Ekki síst þess, sem hefir styrkt böndin 
við heimaþjóðina, er koma Dr. Alexanders 
Jóhannessonar hingað s.l. haust á vegum 
Manitobaháskólans í sambandi við stofn- 
un kenslustólsins i íslenskum fræðum. 
Hann er I samráði við Dr. Gillson háskóla- 
forsetann hér við að koma þeim kenslu- 
stól á framfæri og er það okkur öllum 
mikið ánægjuefni að vita af þessum sam- 
tökum og þessari samvinnu, sem getur 
ekki annað en leitt af sér góðan árangur. 
Og með þeirri samvinnu er verið að 
styrkja bönd, ekki aðeins á milli íslend- 
inga austan og vestan hafs, heldur líka 
á milli íslands og hérlendra manna, sem 
hefir meira gildi en margir gera sér grein 
fyrir. 

En auk þeirra, sem styrkt hafa böndin 
við ísiand með komu sinni hingað vestur, 
eru fulltrúar, sem héðan hafa farið til 
íslands. Og þó að þeir séu nokkrir tel 
ég aðeins upp sjö, sem ég veit af: tvenn 
hjón, Dr. og Mrs. S. E. Björnsson, sem 
héðan fóru í fyrra og dvöldu á ísiandi 
nokkra mánuði, og hr. Árna Eggertson 
lögfræðing og frú hans, sem fóru heim I 
Eimskipafélags erindum. Mrs. Björnsson 
kemur hér seinna fram á þingi með kveðj- 
ur frá ýmsum félögum og einstaklingum 
til Þjóðræknisfélagsins; og Arni Eggert- 
son, sem einn af nefndarmönnum okkar, 
gerir það áreiðanlega seinna, en vegna 
fjarveru í embættiserindum getur hann 
ekki verið staddur á þessu þingi. 

Einnig vildi ég nefna Halldór Swan, 
sem varð fyrir óvæntu veikindakasti og 
lá á spltala um tíma á Akureyri. Hann 
hefir hrest síðan nógu mikið til að geta 
þolað ferðalag hingað aftur til Winnipeg, 
en er ekki enn orðinn albata. Ég veit að 
allir taka undir með mér I því, að óska 
honum góðs bata. En með förinni heim 
hitti hann ættingja og vini og endurnýj- 
aði gömul vinabönd. Og hver sem það 
gerir er að vinna þjóðræknisstarf. Líka 
vil ég minnast á Friðrik P. Sigurðsson 
frá Riverton, sem dvaldi sumarlangt á 
íslandi og lét gefa út kvæðabók þar; og 
Ólaf Hallsson kaupmann frá Eriksdale. 
Ég þakka þeim öllum, bæði þeim sem ég 
hefi nefnt og þeim, sem ekki hafa nafn- 


greindir verið, fyrir alt, sem gert hefir 
verið á þessu sviði. 

Svo á árinu voru tveir menn hér meðal 
okkar, sem heiðraðir voru af stjórninni 
á Islandi, sem var öllum Islendingum hér 
mikið gleðiefni. Þetta telst varla undir 
liðnum samvinna við ísland, en ég minn- 
ist þess hér vegna þess, hve það sannar 
að böndin eru sterk á milli okkar Austur- 
og Vestur-lslendinga. Hr. Gísli Jónsson og 
Árni Sigurðsson, listamaður, voru sæmdir 
riddarakrossi af Islandsstjórn. 

Útgái'umál. 

I sambandi við útgáfumál Þjóðræknis- 
félagsins, er lítið annað að segja, en sagt 
var I fyrra. Haldið er enn áfram að gefa 
út Tímaritið undir umsjón og stjórn þess 
ágæta ritstjóra, Gísla Jónssonar, sem hef- 
ir ár hvert, síðan að hann tók við stjórn 
á því, vandað sig á þvi, og séð um að 
það væri með sömu ágætum og það hefir 
altaf. verið, og verið félaginu til mikils 
heiðurs og sóma. Ég þakka honum enn 
einu sinni vel unnið starf, og veit að allir 
samþykkja það með einum rómi. Og fyrir 
auglýsingasöfnun I ritið, vil ég, fyrir hönd 
félagsins, votta Mrs. P. S. Pálsson þakk- 
læti okkar allra, þvi án auglýsinga gætum 
við ekki gefið Tímaritið út. Ég vildi minna 
menn á það, að það er á kostnað aug- 
lýsenda að við getum haldið áfram að 
gefa ritið út og gefið það ókeypis með 
hverju ársgjaldi til allra meðlima félags- 
ins. Ég get ekki stiit mig um að geta þess, 
að það er I raun og veru skömm fyrir 
Islendinga að heimta það að nokkur 
stjórnarnefnd leggi á sig það, sem nefnd 
félagsins þarf að leggja á sig tii að halda 
félaginu við, og svo heimta að hún gefi 
út Tímaritið í viðbót, og þeir borgi sem 
meðlimagjald aðeins einn ómerkilegan 
doliar. f fyrra var tillaga feld um að 
hækka gjaldið upp í tvo dollara. Á þessu 
ári hefir stjórnarnefndin verið óspör á 
sjálfri sér til að vera félaginu og Islend- 
ingum til sóma, og oft þurft að gera per- 
sónuleg fjárútlát. Mér finst það varla vera 
að skipta verkum á réttmætan hátt, að 
heimta mikið af nefndinni en borga lítið 
sjálfir. Hið minsta sem meðlimir gætu 
gert væri að hjálpa nefndinni til að vinna 
verk sin og standa í skilum eins og sæmir 
nefnd mikilsvarðandi félags, með því að 
hækka gjaldið upp I tvo dollara á árl, 
alira minst. Það hjálpaði til að sýna virð- 
ingu á störfum ritstjóra okkar við útgáfu 





106 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Tímaritsins og líka þaS, aS viS værum 
ekki algjörlega upp á ölmusugjafir annara 
manna komnir sem félag. 

Háskólamál. 

Nú kem ég aS liS, sem hvernig sem 
menn llta á hann í dag, mun I framtíSinni 
verSa talinn Islendingum meira til heiö- 
urs og sóma en næstum því nokkuS annaS 
eitt verk, sem þeir hafa unniS. ÞaS er 
háskólamáliS. Ég geri ráS fyrir, aS nú 
aftur á þessu þingi, eins og á öSrum 
þingum, komi háskólanefndin meS skýrslu 
inn á þing, og vil ég þvl fara sem fæstum 
orSum urn þaS mál. En ég verS aS lýsa 
ánægju minni yfir hve nefndinni hefir 
tekist vel á undanförnu ári I aS nálgast 
takmarkiS, sem sett hefir veriS. Nú er I 
beinum fjárframlögum korniS I sjóSinn I 
höndum háskólans meira en $150.000 doll- 
arar og um $17 0.000 alls I sjóSi og I lof- 
orSum. Og vegna þess hve málinu hefir 
miSaS vel áfram gerir forseti háskólans 
hér ráS fyrir aS geta gefiS markverSa 
yfirlýsingu seinna I vor. Nefndin hefir 
auglýst aS þaS verSi gert á samkomu, 30. 
mars I Playhouse Theatre hér I borg, þeg- 
ar söngkonan góSkunna og fræga, María 
Markan östlund, og planósnillingurinn, 
Agnes Helga SigurSsson, koma báSar fram 
til aS skemta undir umsjón háskóla- 
nefndarinnar. En þetta verSur áreiSan- 
lega auglýst I skýrslu nefndarinnar auk 
annars I sambandi viS þaS. Læt ég þvl 
þessa stuttu yfirlýsingu nægja. 

íslenskukensla. 

Um islenskukenslu hér I Winnipeg þetta 
ár er ekki margt aS segja. Eins og allir 
muna, varS aS fresta alls konar samkom- 
um og öSrum athöfnum I vor sem leiS 
vegna flóSsins, og þar á meSal var hin 
árlega skemtun Laugardagsskólans, sem 
búiS var aS undirbúa mjög vandlega og 
selja aSgöngumiSa aS. Vegna flóSsins var 
hætt aS starfrækja skólann miklu fyr en 
vanalega, og meS þvl og vegna samkomu- 
frestsins, minkaSi áhuginn hjá börnun- 
um svo, aS þegar byrjaS var aftur I haust, 
voru miklu færri börn en áSur og árang- 
urinn af starfinu minni. Gert hefir veriS 
ráS fyrir aS reyna aS hafa samkomu aftur 
I vor, og er veriS aS æfa börnin til þess, 
og er vonast eftir aS þaS takist vel. Kenn- 
ararnir eiga miklar þakkir skiIiS fyrir 
starf sitt og nota ég þetta tækifæri til aS 
birta þakklæti ÞjóSræknisfélagsins til 


þeirra. Kennarar hafa veriS þetta ár: 
Mrs. lngibjörg Jónsson; Mrs. RagnheiSur 
Guttormsson. 

Út um land, meSal deilda, því miSur, 
veit ég ekki hvaS hefir gerst I þessu máli 
nema I Árborg, þar sem árleg samkepni 
I framsögn fór fram, eins og ég gat um 
áSur, og fórum viS þangaS, Gisli Jónsson, 
ritstjóri Tímaritsins, Mrs. Ingibjörg Jóns- 
son, vararitari félagsins, og ég, til aS 
dæma á milli þeirra ungmenna, sem tóku 
þátt I samkepninni, sem var hin ágætasta. 
Hún fór fram I hinu nýja samkomuhúsi 
Geysis-bygSar, og stýrSi forseti deildar- 
innar ,,Esjan“ samkomunni, hr. Gunnar 
Sæmundsson. 

En um kenslu annars staSar veit ég 
ekki, og biS velvirSingar á því aS hafa 
gleymt nokkrum stöSum, sem halda 
kenslu uppi, ef svo skyldi vera. 

Ný mál. 

Svo kem ég aS enda þessa ávarps, og 
undir þessum liS „Ný mál“ tel ég upp tvö 
atriSi. HiS fyrsta er minnisvarSinn sem 
Canadastjórn sá sér fært aS reisa til 
minningar um Stephan G. Stephanson 
skáld I Red Deer I Alberta s. 1. sumar. 
Þetta er alveg sérstætt I sögu þessarar 
þjóSar, því aldrei fyr, er ég best veit, 
hefir nokkuS skáld þessa lands veriS 
heiÖraS á sama hátt, á hvaSa tungu sem 
þaS hefir ort. ÞjóSræknisfélagiS fékk sér- 
stakt boS til aS senda fulltrúa vestur til 
aS vera viSstaddur viS athöfnina, en eng- 
inn nefndarmanna gat fariS og lét nefnd- 
in sér því nægja aS senda skriflegt ávarp 
meö próf. Skúla Johnson, sem var aSal- 
ræSumaSurinn viS afhjúpun minnisvarS- 
ans. 

RæSa próf. Skúla hefir birst I blööun- 
um. Hann flutti einnig kveSju okkar og 
hefir nefndin fengiS þakkarbréf fyrir, frá 
forstöSunefndinni, „Historical Sites and 
Monuments Board". 


Námsstyrkur. 

Á síSasta þingi var rætt um aS veita 
námsmönnum, sem sýna sérstaka hæfi- 
leika I einhverri list, styrki til framhalds- 
nárns. — Milliþinganefnd var sett I þetta 
mál og kom hún meS skýrslu inn á stjórn- 
arnefndarfund um álit sitt, en þar sem 
nefndin var milliþinganefnd var áliti henn- 
ar vísaS til þessa þings og verSur hér aS 
sjálfsögSu boriö upp til afgreiSslu. 

Nú er mál mitt langt orSiö og tlmi 




ÞINGTÍÐINDI 


107 


kominn til aS byrja 4 þingstörfum og af- 
greiSa þau mál, sem liggja fyrir. En samt 
hefi ég þaS á samviskunni aS enn sé eftir 
atriSi, sem ég hefSi átt aS minnast. Ég 
vona aS svo sé ekki. En ef svo er, þætti 
mér vænt um, ef einhver góSur félags- 
bróSir vildi minna mig á, svo aS ég gæti 
bætt þaS upp, ef ekki nú í þingsetningar- 
ávarpi þessu, þá I hinu prentaSa formi, 
sem þaS birtist i aS ári liSnu I Tímaritinu. 

AS svo mæltu býS ég þinggesti og full- 
trúa alla velkomna. Ég vona aS þetta þing 
verSi gott þing og aS alt, sem viS gerum 
verSi okkur og ísienska þjóSarbrotinu hér 
vestra til heiSurs og sóma. MarkmiSiS 
er, þegar alt kemur til alls, aS vinna aS 
heill þjóSar vorrar, — þjóSar vorrar hér 
vestra, hvort sem er Bandarikin eSa 
Canada, og þjóSar vorrar fyrir handan 
hafið. 

MeS þetta I huga, segi ég þetta þrítug- 
ast og annaS ársþing ÞjóSræknisfélags ís- 
lendinga i Vesturheimi sett, og bið þing- 
heim aS taka til starfa. 

Dr. Beck lagSi til að forsetaskýrslan 
sé viStekin meS þakklæti, tillöguna studdu 
ýmsir, og var hún samþykt. 

Dr. Beck lagSi til að forseti skipi þrjá 
menn I kjörbréfanefnd. Forseti skipaði 
þessa menn í nefndina: Jón Jónsson, Har- 
ald ólafsson, og Mrs. P. S. Pálsson. 

Dr. Beck lagSi til, og Gísli Jónsson 
studdi, að forseti skipi þriggja manna 
dagskrárnefnd. Tillagan var samþykt, og 
forseti setti séra Jóhann Friðriksson, Dr. 
Beck, og Mrs. H. Pálsson í nefndina. 

Tíu mínútna fundarhlé gefið, til viðtals 
við blaðamenn. 

Þegar tekið var til fundarstarfa aftur, 
lagSi féhirSir, hr. G. L. Jóhannsson fram 
skýrslu sína og las, og lagSi til aS skýrsl- 
unni sé vísaÖ til væntanlegrar fjármála- 
nefndar þingsins. Var sú tillaga studd af 
Jðni Jónssyni og samþ/kt. 

Fjármálaritari Guðmann Levy lagSi 
fram og las sina skýrslu, og lagði til að 
henni væri vísað til væntanlegrar fjár- 
málanefndar þingsins. Jón M. ólason 
studdi tillöguna og var hún samþykt. 

í fjarveru eigna-umboðsmanns, las G. 
L. Jóhannsson hans skýrslu og lagði til, 
að henni væri vlsaS til væntanlegrar fjár- 
málanefndar þingsins. Th. J. Gfslason 
studdi. Samþykt. 


Reikningur féhirðis 

Yfir tekjur og útgjöld Þjóðræknisfélags 
Islendinga I Vesturheimi frá 16. febrúar 
1950 til 19. febrúar 1951. 

TEKJUR: 

Á Royal Bank 
of Canada, 

16. febr. 1950 
Frá fjármála- 
ritara fyrir 
meðlima 

gjöld . 

Fyrir auglýsingar 
I XXXI. árg. 

Tíma- 
ritsins 

Yfirfærsla á 
innstæðu 4 
íslandi 
652 Home 

Street $1,600.00 

Fyrningar- 

sjóður 600.00 


1 , 000.00 


Allar tekjur 


á árinu $3,314.62 


Samtals $5,582.07 


ÚTGJÖLD: 

Ársþingskostnaður 1950 $ 336.46 

Ársþingskostnaöur 1951 109.62 

Tímarit: 

Ritstjórn og ritlaun $262.00 
Prentun 

(eftirstöðvar) . 311.78 

Auglýsingasöfnun 409.58 983.36 


útbreiðslustarfsemi 

Páls Kolka læknis 813.78 

Til laugardagsskólans 

I Winnipeg . 108.78 

Ýmislegt: 

Bankagjöld, 

frímerki o. fl. 39.80 

Prentun . 19.98 

Til móttöku gesta o. fl. 177.40 

75 ára Landnáms- 

minningarsamkoma 181.03 

Þóknun fjármálaritara 40.98 

Keypt áhöld . 161.35 


$2,267.45 

$ 406.30 

1,638.32 

270.00 









108 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Allur kostna8ur 

á árinu . $2,972.54 

19. febrúar 1951. 

Á Royal Bank 

of Canada . 2,609.53 


$5,582.07 

Eign: 

Dominion of Canada Bonds, 

3%, Oct. 1, 1963 . $ 600.00 

Inneign á íslandi: 

1. febrúar 1949 Kr. 11,613.41 

(PullnatSarskýrsla yfir viðskipti félagsins 
við Þjóðræknisfélagið á Islandi á árunum 
1949 og 1950 er ðkomin, og verður því að 
fresta skilagrein á þeim viðskiptum). 

Grettir IjCo Jóhannson, féhirðir 

Pramanritaðan reikning höfum við end- 
urskoðað og höfum ekkert við hann að 
athuga. 

Winnipeg, Canada, 19. febrúar 1951. 

Steindór Jakobsson 
J. Th. Beck 

Skýrsla fjármálaritara 

Yfir árið 1950 


INNTEKTIR: 

Frá meðlimum 

aðalfélagsins .$ 69.00 

Prá deildum . 333.80 

Frá sambandsdeildum .... 7.00 

Ævifélagagjald . 15.00 

ÚTGJÖLD: 

Burðargjöld 

undir bréf og Timarit $ 18.50 

Afhent féhirði . 406.30 


Alis $424.80 $424.80 


Guðinann Eevy, fjármálaritari 

STATEMENT 
652 Home Street 1950 
RECEIPTS: 

Rents collected, 

Jan. 1, to Dec. 31/50 

EXPENDITURES: 

City of Winnipeg, 

Taxes .$ 

Insurance . 

Decorations, 

Repairs, Supplies . 


Puel . 430.88 

Light & Power . 170.03 

Water & Sewer Rates 90.58 

Expenses on a/c 

„Timarit" 

sent to Iceland . 20.51 

Management . 120.00 

Sundry Expense . 4.25 

Icelandic National 

League . 1,600.00 


$3,199.14 

Credit Baiance 

Dec. 31, 1950 . 123.81 


$3,322.95 $3,322.95 


Yfirskoðað og rétt fundið, 19. febrúar, 1951 

Steindór Jakohsson 
Jóhann Th. Beck 

Þingnel'ndarálit dagskrárnefndar 

Dagskrárnefndin leggur til, að fylgt sé 
hinni prentuðu dagskrá þingsins, sem er 
á þessa leið: 

1. Þingsetning 

2. Ávarp forseta 

3. Kosning kjörbréfanefndar 

4. Skýrslur embættismanna 

5. Skýrslur deilda 

6. Skýrslur milliþinganefnda 

7. Útbreiðslumál 

8. Fjármál 

9. Fræðslumál 

10. Samvinnumál við ísland 

11. Útgáfumál 

12. Kosning embættismanna 

13. Ný mál 

14. ólokin störf og þingslit 

á þjóðræknisþingi í Winnipeg, 

26. marz 1951. 

J. FRIÐRIKSSON 
RICHARD BECK 
KRISTÍN PÁLSSON 

Formaður dagskrárnefndarinnar lagði 
til, og Dr. Beck studdi, að dagskráin sé 
samþykt. Samþykt. 

Skýrsla kjörbréfanefndar 

Jón Jónsson lagði fram álit þeirrar 
nefndar er hljóðaði þannig, og lagði til, að 
það yrði samþykt til bráðabirgðar: Sam- 
þykt. 


$3,322.95 

494.24 

35.00 

233.65 




















ÞINGTÍÐINDI 


109 


Alit kjörbréfanefndar á þjóðræknisþingi 
26. febrúar 1951 


,,Báran“, N. Dak. 

Dr. Beck .17 atk. 

J. M. ölason . 17 -— 

H. Ólafsson . 17 — 

B. Stevenson .17 — 

,,Esjan“, Árborg 

S. Einarsson .13 — 

P. Stefánsson .13 — 

Mrs. Herdís Eiríksson .13 — 

Mrs. Jónfna Einarsson .13 — 

S. Finnsson .13 — 

,,Brúin“, Selkirk 

E. Vigfússon .14 — 

E. Magnússon .15 — 

T. Isfeld .13 — 

,,lsland“, Morden. 

Th. G. Gíslason .8 -■ - 

Mrs. Th. J. Gíslason .7 — 

J. Tómasson .8 — 

,,Snæfell“, Churchbridge 

E. SigurSsson .13 — 

,,Lundar“, Man. 

Séra J. FriSriksson .16 — 

Mrs. L. Sveinsson .15 — 

O. Hallsson .16 -— 

Deildin ,,Gimli“, Gimli, Man. 

H. G. SigurSsson .20 — 

Mrs. H. G. SigurtSsson .20 -— 

Sigurður Baldvinsson .14 -—- 


Fundi var svo frestaS, samkvæmt uppá- 
stungu frá Jóni M. Ólasyni, sem Ásta Sig- 
urSsson studdi, tii kl. 2 e. h. 

Annar fundur þingsins settur kl. 2 e. h. 
Fundargjörningur frá fyrra fundi les- 
inn og samþyktur. 

SKÝRSLUR DEIDDA: 

Skýrsla 

deildarinnar „Báran“ á Mountain, IV. D. 
fyrir árið 1950 

Ársfundur Báru var haldinn í skólahús- 
inu á Mountain, N. D. þann 3. febrúar 
1951 kl. 2.30 e. h. Þessi fundur var vel 
sóttur og fór ágætlega fram. Á honum 


voru eftirfarandi meSlimir Bárunnar kosn- 
ir í embætti fyrir áriS 1951: 

G. J. Jónasson, forseti 
Haraldur Ólafsson, varaforseti 

H. B. Grímsson, skrifari 

O. G. Johnson, varaskrifari 
Jðhannes Anderson, féhirðir 
Stefán IndriSason, varaféhirSir 
H. T. Hjaltalin, fjármálaritari 
Páll Ólafsson, varafjármálaritari 
Jón M. ólason, skjalavörSur. 

Báran hélt þrjá almenna fundi á árinu 
1950, auk ársfundar, og þrjá nefndar- 
fundi. Allir þeir fundir voru heldur vel 
sóttir, og sumir ágætlega. Fóru vel fram 
og voru öllum til ánægju. 

Sextán nýir meSlimir bættust I félagið 
á árinu, en svo hafa nokkrir falliS úr, og 
er þaS aS sumu leyti okkur aS lcenna. ViS 
höfum ekki veriS nógu duglegir aS koma 
ritinu út, og þaS, aS ekki varS af breyt- 
ingunni á þingtímanum, sem ákVeSin var 
á síSasta þingi, meS aS halda þingiS I 
júní. ÞaS er almenn óánægja I Bárunni 
út af því. 

17. júní var haldinn hátíSlegur á Moun- 
tain síSastliðiS sumar undir stjórn Bár- 
unnar. Þar voru aSalræSumenn, séra Phil- 
ip M. Pétursson, forseti ÞjóSræknisfélags- 
ins, og Dr. R. Beck frá Grand Forks, og 
sagSist þeim báSum ágætlega; svo var 
skemt meS ein- og tvlsöngvum og síðast 
meS söngvum, sem allir tóku þátt í. For- 
seti Bárunnar, G. J. Jónasson, stjórnaSi 
samkomunni, sem fór aS öllu leyti vel fram 
og var allvel sótt. 

Ekki var hægt aS koma hér viS íslenzku- 
kenslu slSastliSið sumar, sökum flóSsins, 
en viS búumst viS aS reyna aftur 4 kom- 
andi sumri, ef ástæður og veSur leyfir. 

Þann 9. október síSastliSinn kom hér 
Dr. Páll Kolka frá íslandi og hélt hér 
fyrirlestur og sýndi myndir frá íslandi. 
StóS Báran fyrir samkomunni, sem haldin 
var I kirkjunni 4 Mountain. Samkoman 
var fremur vel sótt og 1 alla staSi á- 
nægjuleg. 

Báran óskar aS þetta þing verSi I alla 
staSi skemtilegt og allt gangi vel. BiSjum 
aS heilsa. 

G. J. JÓNASSON, forseti 

H. B. GRÍMSSON, skrifari 


























110 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Skýrsla deildarinnar „tiundar", 
Lundar, Man. 

Þjóðræknisdeildin „Lundar", hefir hald- 
ið fjóra fundi á árinu 1950, og tvo auka- 
fundi. Aðsóknin hefir verið góð, þvi aS 
yfirleitt er mikill áhugi fyrir þjððræknis- 
málum innan deildarinnar. Ákveðið var i 
fyrravetur að stofna til íslenzkukenslu, en 
því miður reyndist það ómögulegt. Ástæð- 
urnar voru tvær aðallega. Vöntun á hús- 
plássi og áhugaleysi fólks yfirleitt, og 
voru það vonbrigði fyrir þá, sem að líta 
svo á, að aðalverk deildarinnar sé, að 
reyna að halda við íslenzkunni hjá ung- 
dóminum. 

í aprílmánuði fréttist það, að Dr. Thor- 
lakson, ásamt Dr. Gillson, forseta Mani- 
toba-háskólans, ætluðu að hafa samkomu 
á Lundar til arðs fyrir kennaraembættið 
í íslenzku við háskólann. Mikill undirbún- 
ingur var hafinn og ákveðið, að samkom- 
an yrði haldin 13. maí, en flóðið mikla 
og ófærar brautir ollu því, að samkom- 
unni var frestað til óákveðins tíma. 

Ein samkoma var haldin á árinu með 
góðum árangri. Á henni sýndi séra Philip 
M. Pétursson myndir frá Islandi. 

Einnig annaðist deildin um móttöku Dr. 
Kolka, og undirbúning að samkomu hans 
á Lundar. Hann var okkur öllum kær- 
kominn gestur. 

Á nýafstöðnum ársfundi var ákveðið að 
deildin ,,Lundar“ reyndi að safna $1000.00 
til styrktar islenzka kennaraembættinu við 
Manitoba háskólann. 

Meðlimatala deildarinnar er 47. í sjóði 
á ársfundi $113.00. 

ÁGÚST EYJÓLFSSON, forseti 
L. SVEINSSON, skrifari 

Skýrsla deildarinnar ..Fi-ón“, 
Winnipeg, Man. 

Starf deildarinnar á árinu sem leið, 
byrjaði með Frónsmótinu, sem haldið var 
í samkomusal Sargent Park skólans á 
þriðjudaginn 21. feb. 1950. Sú samkoma 
tókst vel og var allvel sótt (um 350 manns) 
þó veðrið væri vont, og um nýjan sam- 
komusal að ræða. 

Hr. Gunnar Pálsson frá New York, var 
gestur okkar þetta kveld. Hann skemti 
með söng og sýndi hreyfimyndir af Is- 
landi og öðrum skandinaviskum löndum. 

Einnig spilaði streng-kvartett, undir 


stjórn Pálma Pálmasonar fiðluleikara, Ss- 
lensk þjóðlög, og Mrs. Rósa Hermannsson 
Vernon söng einsöng. Samkomunni stjórn- 
aði Próf. Tryggvi J. Oleson. Að samkom- 
unni lokinni var dansað fram yfir mið- 
nætti. 

Þann 28. marz, 1950, var opinn fundur 
haldinn í G. T.-húsinu, þar flutti séra P. 
M. Pétursson ræðu um 75 ára sögu Is- 
lendinga 1 Winnipeg, og dró athygli að 
því, að 75 ára afmæli íslenzks landnáms 
í Manitoba færi í hönd á komandi hausti. 

Næsti fundur deildarinnar var haldinn 
I G. T.-húsinu á mánudaginn 6. nóv., og 
var helgaður 400 ára árstíðarafmæli Jóns 
biskups Arasonar. 1 þetta sinn kom Dr. 
Richard Beck alla leið frá Grand Forks 
til þess að flytja minnisræðuna og tókst 
honum vel að vanda. Þá las Ragnar Ste- 
fánsson upp kvæði Matthíasar um Jón 
biskup á aftökustaðnum, og tókst með á- 
gætum, en Harold Jónasson spilaði á cello 
öllum til ánægju. Þetta var góð samkoma 
I alla staði og var sæmilega vel sótt. 

Þess er vert að geta, að Dr. Beck setti 
deildinni minna, en beinan ferðakostnað 
og er það vel gert, er menn taka úr eiginn 
vasa deildinni til styrktar. Hér fer einnig 
vel á því, að þakka aftur þeim vinum 
Fróns hér I borg, sem oft og mörgum 
sinnum hafa skemt á Frónsfundum og 
altaf endurgjaldslaust. Ég nefni hér aðeins 
nöfn þeirra, sem við höfum oftast leitað 
til þessi slðastliðin 4 ár, sem að undirrit- 
aður hefir gegnt ritaraembættinu, en það 
eru: Miss Thora Ásgeirsson, Miss Joan 
Alliston, Miss Evelyn Thorvaldsson, Allan 
Beck og Ragnar Stefánsson. 

Ársfundur deildarinnar var haldinn 4. 
des. s.l. Þar flutti Dr. Páll Kolka góða og 
hressandi ræðu. Á þeim fundi var sú breyt- 
ing gerð, að Mrs. E. P. Jónsson var kosin 
forseti deildarinnar I stað Prófessor 
TiTggva J. Oleson, sem gegnt hefir því 
embætti s.l. fjögur ár, og nú baðst undan 
endurkosningu. Prófessor Oleson hefir 
starfað með dugnaði og samvizkusemi að 
velferð deildarinnar öll þessi ár og ber 
að virða það að makleikum, því embætti 
því fylgir jafnan meiri vandi, en virðing. 

Ekki voru fleiri opnir fundir haldnir á 
árinu, en nefndarfundir voru átta talsins. 

Svo sem að undanförnu, hafa tekjur 
deildarinnar farið mestmegnis til bóka- 
safnsins, enda er hagur þess í blóma, eins 
og að skýrsla bókavarðar mun bera með 
sér. 



ÞINGTÍÐINDI 


111 


Fjárhagur deiUlarinnar er svipaSur og 
verið hefir. ViS berjumst þetta í bökkum 
þannig, aS inntektir og útgjöld standast á. 
Meölimafjöldi er á milli 180—90 og hefir 
hækkaS nokkuö, enda höfum viS duglegan 
mann í embætti fjármálaritara. 

ÞaS gefur aS skilja, aS deildin mun 
halda í horfinu undir stjórn nýja forset- 
ans, og óhætt er aS treysta þvi, aS Frón 
muni eftir beztu getu starfa aS viShaldi 
hollrar þjóSrækni á meSal íslendinga I 
Winnipeg í framtíSinni. 

VirSingarfylst, 

H. THORGRÍMSSON, ritari Fróns 

Forseti gat þess, aS halur, horskur og 
gegn, væri kominn í þingsalinn ásamt frú 
sinni og baS hann heilsa upp á þingiS, og 
þaS gjörSi Valdimar Björnsson frá Min- 
neapolis meS sínum vanalega skörungs- 
skap. 

Skýrsla bókavarðar 

Þjóðræknisdeildarinnar ,Frón‘ í Winnipeg 
Fyrir tímabiliS 5. okt. 1949 til 1. febr. 1951 

1. ÞaS má segja, aS aSsókn aS bóka- 
safninu hafi veriS góð á þessu tímabili, 
og fariS vaxandi slSastliSna þrjá mánuSi. 
Alls hafa um 70 manns fengiS bækur ián- 
aSar á þessu umrædda tímabili. AS vísu 
hafa þeir ekki allir komiS reglulega á 
hverjum degi sem aS safniS hefir veriS 
opiS. Flestir þeirra hafa fylgt hinum settu 
reglum bókasafnsins og vonandi er, aS 
þeir fáu, sem aS hafa út af þeim brugSiS, 
betri sjálfan sig I framtíSinni •— sérstak- 
lega þeir, sem þann ósiS temja sér, aS 
lána öSrum útífrá þær bækur, sem aS 
þeim er trúaS fyrir. 

2. BókasafniS hefir veriS haft opiS á 
hverjum miSvikudegi frá kl. 10—11 f. h. 
og frá kl. 7—8.30 e. h. Tveir miSvikudag- 
ar hafa falliö úr á þessu tímabili, sem 
safniS hefir ekki veriS opiS.Annar þeirra 
var 23. febrúar 1950 sökum þjóSræknis- 
þingsins, sem þá stóS yfir. Hinn var 17. 
maí sökum vatnsflóSs í byggingunni, sem 
safniS er í. Þess má geta, aS engar skemd- 
ir urSu á bókum safnsins frá vatni, í á- 
minstu flóSi. 

3. BókasafniS var lokaS frá 28. júni til 
6. september. Var þaS álit stjórnarnefndar 
Fróns, aS svo margir bókanotendur mundu 
þá vera fjarverandi, svo aS þýSingariaust 
væri aS halda því opnu. 


4. Á tímabilinu sem safniS var opiS 
voru 3213 bækur lánaSar út, og eru þaS 
sem næst 60 bækur á dag, fyrir þá daga 
sem aS safniS var opiS. Geta má þess, aS 
aSsókn aS safninu hefir veriS meiri suma 
daga, en aSra, en sjáanlegt er, aS aSsókn- 
in fer vaxandi og sýnist þaS benda til, aS 
gott bókasafn hafi mjög mikla þýSingu 
enn vor á meSal, ég meina Isiendinga. 

5. Talsvert af bókum og ritum hefir 
safninu veriS gefiS á þessu tímabili, og 
þær gjafir viSurkenndar og fyrir þær 
þakkaS í báSum Islenzku vikublöSunum 
o'g mun þeirri reglu verSa haldiS áfram 
eins lengi og núverandi bókavörSur er viS 
safniö. Þess má einnig geta, aS keyptar 
hafa verið 24 nýjar bækur frá Islandi sem 
allar komu óbundnar og þaS kostaSi 47 
dollara aS binda þær, en verS bókanna 
sjálfra var 100 dollarar. Geta má þess 
einnig, aS deildin Frón hefir látiS binda 
31 árgang Tímarits ÞjóSræknisfélagsins, 
9 árganga af Syrpu O. S. Þorgeirssonar 
og Almanak O. S. Þ. upp til þessa árs, 
nema fyrstu 5 árgangana sem nú virSast 
ófáanlegir. Binnig hafa veriS keyptir 8 ár- 
gangar af Icelandio Canadian og bundnir 
og mun kostnaSurinn viS þetta bókband 
hafa numiS um 90 dollurum, sem aS Frón 
borgaSi. 

6. 1 safninu eru nú 2000 bækur, en því 
miSur eru þær ekki allar I góSu lagi, þaS 
þyrfti aS binda, eSa gjöra viS band á 100 
bókum, annars verSur ekki hægt aS lána 
þær út lengur. 

Eins og kunnugt er fær deildin Frón 
mjög litla borgun fyrir aS líta eftir safn- 
inu, aSeins 50 cents frá hverjum þeim fé- 
laga sem fær bækur lánaSar úr safninu 
og mun sú tala vera rúmlega 60, sem 
gjörir 30 dollara, er Frón fær fyrir aS 
lita eftir bókasafninu. Sýnist þvi liggja 
beint viS, aS ÞjóSræknisféiagiS gjöri eitt- 
hvaS viS áSur áminstar bækur. 

AS síöustu leyfir núverandi bókavörSur 
sér aS minnast á, aS eins og nú hagar til, 
þá eru mikil óþægindi aS þvi fyrir þá, 
sem kóma til aS fá lánaSar bækur, aS 
pláss þaS sem ganga þarf I gegnum er 
lítiS og fullt af spilaborSum, stólum og 
mönnum, sem spila og er mjög erfitt aS 
þrengja sér inn þangáS sem aS bækurnar 
eru afhentar. Nokkrum stjðrnarnefndar- 
mönnum ÞjóSræknisfélagsins er vel kunn- 
ugt um þetta, og væri þaS því mjög æski- 
legt, aS litiS væri eftir þessu framvegis. 

ÞaS er á allra vitorSi, aS bókasafniS er 
eign ÞjóSræknisfélagsins I heild, en ekki 
deildarinnar ,,Frón“ sem aSeins hefir 



112 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


eftirlit meS því, nú sem stendur og mundi 
engu á því tapa, aS hætta því eftirliti meS 
öllu. 

J. JÓNSSON, bókavörSur 

Jón H. Ólason lagSi til, aS þriggja 
manna nefnd sé sett I bókasafnsmáliS. Dr. 
T. J. Oleson studdi. Samþykt. í nefndina 
settir Jón M. Ólason, Pétur N. Johnson 
og Jón Jónsson. 

Skýrsla 

Þjóðrækmsdeildarinnar „Gimli“ 1950 

Deildin hefir haldiS fimm fundi á árinu. 
Plestir félagar hafa mætt á þessum fund- 
um, og einnig utanfélagsmenn. íslenzk 
skemtiskrá fer ætlS fram á eftir fundum 
og einnig er drukkið sterkt og gott Islenzkt 
kaffi. 

Ot á viS hefir deildin lítiS starfaS. Binu 
sinni beSin aS útbýta auglýsingum frá for- 
seta ÞjóSræknisfélagsins. ÞaS var þegar 
Dr. Páll Kolka heimsótti okkur. Væri 
æskilegt aS geta fengið heimsóknir af 
svipuSu tagi sem oftast. Börnunum sem 
sóttu íslenzka skólann gaf deildin aSgang 
aS samkomunni. 

Engin íslenzkukensla ennþá I vetur. 
MeSlimatala núna 50 manns. 

Mér hefir skilist á þeim sem gefa út 
þjóSræknisritiS aS þeir séu óánægSir meS 
langar skýrslur, því aS þær taki of mikiS 
pláss I ritinu. Þess vegna hef ég alltaf haft 


mlna skýrslu stutta. 

Inntektir á árinu .$ 58.00 

Útgjöld . 51.00 

í sjóSi . 107.00 


Embættismenn deildarinnar fyrir áriS 
1950, eru sem hér segir: 

GuSmundur Fjeldsted, forsetl 
Ingólfur N. Bjarnason, ritari 
SigurSur Baldvinsson, varaforseti 
Elías Ólafsson, féhirSir. 

Ársskýrsla 

deildarinnar ,.Esjan“ Árborg, Man. 
fyrir árið 1950 

MeSlimatala fyrir áriS sem leiS 66, sem 
er nokkru færra en árið áSur. Þrír aÖal- 
fundir hafa veriS haldnir á árinu, og 
nefndarfundir eftir því sem þurfa þótti. 

Ein samkoma var haldin til arSs fyrir 
félagiS, þann 6. júní, I hinu nýja og mynd- 
arlega samkomuhúsi Geysis-byggSar. 20 
börn tóku þátt I upplestrarsamkeppni á 
íslenzku og var dómnefnd frá Winnipeg. 
Mrs. Ingibjörg Jónsson, Gisli .Tónsson og 
séra Philip M. Pétursson. Leystu þau verk 
sitt vel af hendi eftir almannadómi. Erum 
viS þessum fólki innilega þakklát. 


önnur samkoma var haldin I Árborg, 
29. september, var Dr. Páll Kolka aSal- 
aSdráttarafl þeirrar samkomu og skemti 
hann fólki hiS bezta. Þess má geta I sam- 
bandi viS þá samkomu, aS Mrs. Florence 
Broadley hefir um nokkur undanfarin ár 
æft unglinga I söng íslenzkra IjóSa. Söng 
sá flokkur á þessari samkomu viS góSan 
orSstír. 

Bókasafn deildarinnar hefir veriS starf- 
rækt meS líkum hætti og aS undanförnu. 
ÞaS er mikiS lesiS hér enn af íslenzkum 
bókum. 

í stjórnarnefnd eru: 

Forseti, Gunnar Sæmundsson 
Varaforseti, Valdi Jóhannesson 
Ritari, Herdls Eiríksson 
Fjármálaritari, Magnús Glslason 
Gjaldkeri, Tímóteus BöSvarsson 
Varagjaldkeri, Kristveig Jóhannesson 
BókavörSur, Franklín Peterson. 


Fjárliagsskýrsla: 

f sjðSi frá fyrra ári .$125.40 

Inntektir á árinu . 117.00 


Samtals $242.40 

Útgjöld á árinu .105.90 

f sjóSi um áramót .136.50 


Dagsett 2 3. febrúar 19 51 aS Árborg, Man. 

HERDÍS EIRÍKSSON .ritari 

MeSfylgjandi þessari skýrslu, var eftir- 
fylgjandi fundarsamþykt fiutt á þinginu 
af ritara deildarinnar ,,Esjan“. 

Þar sem tilkynning hefir veriS birt I 
íslenzku blöSunum af ritara pjóðræknis- 
félagsins þess efnis, aS ársþing þess skuli 
enn verSa haldiS I febrúar en ekki I júní 
á þessu ári, eins og samþykt var af stöasta 
ársþingi. Vegna þess aS starfsnefnd ÞjóS- 
ræknisfélagsins, af vanrækslu eingöngu, 
hefir virt þá þingsályktun algjörlega aS 
vettugi, sjáum viS ekki ástæSu til aS send- 
ir verSi fulltrúar á fleiri þjóSræknisþing, 
nema aS staSiS verSi viS þær gerSir, sem 
samþyktar voru á stSasta þingi. 

Dagsett 23. febrúar 1951, 
GUNNAR SÆMUNDSSON, forseti 
HERDÍS EIRÍKSSON, ritari 

Skýrsla ,,öldunnar“ yfir árið 1950 

ÁriS 19 50 hefir starf ÞjóSræknisdeildar- 
innar öldunnar I Blaine, Wash. veriS sem 
hér segir: 

Fjórir aSalfundir hafa veriS haldnir, og 
tveir stjórnarnefndarfundir. Frelsisdagur 
íslands, 17. júní, var haldinn hátíSlegur 











ÞINGTÍÐINDI 


113 


með almennri skemtisamkomu að kveldi 
þess dags. Aðsókn var sæmileg og skemti- 
skráin sérstaklega vel látin. 

Sú nýbreytni gafst öldunni að veita mót- 
töku íslenzkum fræðimanni, Dr. P. V. G. 
Kolka, sem kom til þessa bæjar, flutti 
fyrirlestur og sýndi íslenzkar kvikmyndir 
7. nóvember. 17. s. m. hélt Aldan honum 
samsæti. Við það tækifæri var honum af- 
hent að gjöf frá öldunni af féhirði henn- 
ar, litmynd í ramma af Friðarboganum 
vlðþelcta, sem stendur á landamærum 
Canada og Bandaríkjanna, sem kostaði 
$11.64. Var sú heimsókn deildinni til upp- 
byggingar og ánægju, og telur deildin 
hana sér til sæmdar, og væntir þess, að 
koma Dr. Kolka verði þjóðræknismálum 
vorum til þeirrar uppbyggingar, sem til 
er ætlast. 

Aldan heldur teknum hætti með að 
láta sér annt um Elliheimilið Stafholt. 
Snemma 4 árinu voru gefnir $100.00 I 
byggingarsjóð heimilisins. Þriggja manna 
nefnd hefir það hlutverk með höndum, að 
líta eftir tækifærum til að hlynna að heim- 
ilinu fjárhagslega. Sú nefnd aflaði $136.50, 
sem var arður af samkomu er nefndin 
stofnaði til. Svo tók deildin að sér að 
borga fyrir tvö „Vapour" ljós sem sett 
voru upp, fyrir framan bygginguna. Heim- 
sókn til heimilisins var gerð 17. des. 
Skemtanir um hönd hafðar. Kaffi drukk- 
ið með heimilisfólkinu og ljósin fögru 
formlega afhent, sem jólagjöf til heimil- 
isins. Þau kostuðu $190.00. 

Samvinna innan deildarinnar er ákjós- 
anleg. Árlega er höggvið skarð í meðlima- 
tölu deildarinnar. Þetta ár hafa þessir 
látist: Elías Thompson og Jónína Árna- 
son, bæði til heimilis i Stafholti og bæði 
meðlimir öldunnar á meðan fjör og heilsa 
leyfði, og Sigríður Paulson, í Blaine, sem 
var félagi I öldunni til dánardægurs. Er 
þeirra, sem og alls samferðafólks sem 
hverfur yfir móðuna miklu, minnst með 
söknuði og þakklæti, fyrir ljúfa samfylgd. 

Telur deildin á þessum áramótum 48 
meðlimi. 

A. E. KRISTJÁNSSON, forseti 
DAGBJÖRT VOPNFJÖRÐ, ritari 

Ársskýrsla deildarinnar „Brúin“ í Selkirk 
fyrir áiáð 1950 

Á árinu hélt Þjóðræknisdeildin Brúin 
ellefu starfsfundi, þrjár arðberandi sam- 
komur og fjórar skemtisamkomur. 

í júní stóð deildin fyrir „Whist Drive“ 
til arðs fyrir Flood Relief og fékk inn 


$85.00, sem sent var til Flood Relief Fund 
í Winnipeg. 

Samkoma var haldin hér í sumar, þeg- 
ar herra Pálmi Hannesson rektor, sendi- 
fulltrúi íslenzku ríkisstjórnarinnar 4 75 
ára hátiðina á Gimli, kom hér og skemti 
með ræðu og fréttum frá Islandi og sýndi 
myndir. 

Einnig hafði fólk hér góða skemtistund, 
þegar Dr. Kolka kom hér og flutti erindi 
og sýndi ágætar myndir af ísiandi. Fyrir 
þetta er deildin mjög þakklát Þjóðræknis- 
félaginu, sem aðallega stóð fyrir þvl, að 
þessir menn komu hingað. 

Svo kom söngflokkur Nýja-íslands hér 
undir umsjón deildarinnar og hélt hér 
fyrirtaksgóða söngskemtun. Rétt 4 eftir 
kom leikflokkur Geysis-byggðar hér og 
skemti með leik, sem var vel sóttur og 
ágætur rómur gerður að. 

Á árinu átti deildin á bak að sjá góðum 
og tryggum félagsmeðlim, Sigurði Ind- 
riðasyni, er lengi hafði starfað I og stutt 
þennan félagsskap. 

Tveir nýir meðlimir gengu I félagið 4 
árinu. Meðlimatala deildarinnar nú 47. 


Inntektir á árinu .$567.00 

Útborganir . 440.81 

1 sjóði um áramðt .■■. 12 6.19 


ABLIC GOODBRANDSON 

Skýrsla deildarinnar „Snæfell" 1950 
Þetta verður fremur afsökun á litlum 
framkvæmdum, en ársskýrsla, því lltið 
hefir verið afhafst innan deildarinnar sem 
I frásögur sé færandi. 

Þeir eru nú orðnir svo fáir, sem áhuga 
hafa fyrir málum Þjóðræknisfélagsins, að 
meðlimatalan er komin niður 1 12. En það 
mun vilja við brenna I flestum félagsskap, 
að eftir þvl sem að hann verður fáliðaðri, 
er eins og að starfsáhuginn dofni, eða svo 
hefir það að minsta kosti reynst hér hjá 
okkur. En þð er langt frá þvl, að við þessi 
fáu sem eftir erum, séum að því komin að 
leggja árar I bát. Þvert á móti lifum við 
I voninni um, að okkur muni aukast 
starfskraftar með tíð og ttma. 

Ég get þess hér, að fyrir tilstilli Þjóð- 
ræknisfélagsins áttum við þvl láni að 
fagna á s.I. hausti, að Páll Kolka læknir 
kom og heimsótti okkur og var það ó- 
blandin ánægja öllum þeim sem áttu þess 
kost, að sjá hann og heyra. Þó vildi svo 
óheppilega til, að veður var vont sam- 
komudaginn, og vegir erfiðir yfirferðar 







114 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


vegna fannkomu, urðu þvf margir aS sitja 
heima metS sárt enni8, sem fegnir heföu 
vilja8 vera meS á þeirri samkomu. 

Viljum viö hér meS tjá ÞjóSræknisfélag- 
inu innilegt þakklæti vort, fyrir þaS aS 
gefa okkur tækifæri til aS sjá og heyra 
þennan góSa gest, sem viS munum seint 
gleyma. 

Óskum svo ÞjóSræknisfélaginu allrar 
blessunar í framtfSinni. 

MeS beztu kveSju til þingsins. 

BJÖRN E. HINRIKSSON, ritari 

Skýrsla tleildarinnar „ísland" 1950 

ÁriS sem leiö, 1950, hefir veriS viSburSa- 
lftiS hvaS deild okkar snertir, aSeins þrír 
almennir fundir haldnir, sem voru aS 
vísu vel sóttir. MeSlimataia óbreytt aö 
mestu frá árinu áSur. Af meSlimum deild- 
arinnar borguSu 24 ársgjald sitt til aSal- 
féiagsins fyrir áriS sem leiS, 1950. 

ÞaS var mikil tilhlökkun hér, er okkur 
var tiikynt um ráSstafanir viSvíkjandi 
heimsókn Dr. Kolka til okkar, í haust er 
leiS, og aS hann meSal annars hefSi meS- 
ferSis og sýndi hreyfimyndir frá Islandi, 
en þar sem viS höfum ekki enn raforku í 
bygS okkar, var ekki hægt aS sýna mynd- 
irnar. En yngra fðlkiS, og reyndar allir, 
þrá aS sjá góSar myndir frá íslandi, jafn- 
framt því, aS hlusta á og kynnast góSum 
gesti og ræSumanni. 

Auk þess stóS illa á hvaS haustannir 
snertir, sökum óvanalegrar og afar erfiSr- 
ar haustveSráttu, sem allt gjörSi seint og 
erfitt. Sökum alls þessa, sáum viS ekki 
annaS fært, en aS afþakka þetta ágæta 
boS, og er þaS í fyrsta sinni, sem aS viS 
höfum ekki séS okkur fært, aS þiggja 
heimsókn góSra gesta frá Islandi. 

ViS þökkum stjórnarnefnd ÞjóSræknis- 
félagsins fyrir aS bjóSa þessa heimsókn, og 
hörmum aS viS gátum ekki orSiB aSnjót- 
andi þeirrar ánægju aS fá aS kynnast Dr. 
Kolka. 

MeS þakklæti og beztu óskum til ÞjóS- 
ræknisfélagsins og ársþings þess. 

Fyrir hönd deildarinnar ,,ísland“ 
Brown, Manitoba. 

THORSTEINN J. GlSLASON, ritari 

J. B. JOHNSON, forseti 

Skýrslum þessum var veitt móttaka af 
þinginu meS þakklæti. 


Skýrsla Páls Kolka læknis til Þjóðræknls- 
félagsins á ársþingi þess 1951 

HeiSruS stjórn ÞjóSræknisfélags íslendinga 
í Vesturheimi: 

Kæru landar og vinir: 

Á stjórnarfundi Þjóðræknisfélagsins, sem 
ég mætti á skömmu eftir áramótin, gaf ég 
stutta skýrslu um ferðir mínar á vegum 
félagsins og benti á ýmis verkefni, sem 
mér, aS ferSum þessum afstöSnum, virtist 
vera aSkallandi. Ég lofaði þá aS gefa þessa 
skýrslu skriflega og vil ég hér meS sýna á 
því nokkurn lit. 

I. 

Starf mitt á þessum ferSum mínum var 
tvlþætt, annars vegar fólgiS I fyrirlestra- 
haldi og kvikmyndasýningu, hins vegar í 
persónulegu kynningarstarfi, viSræSum 
viS fólk aS samkomum enduSum og heim- 
sóknum til landa eftir því, sem komið 
varS viS. Um samkomurnar sjálfar er þaS 
aS segja, aS þær voru mjög misjafnlega 
sóttar, án þess aS ég vilji leggja á þaS 
dóm, aS hvaS miklu ieyti léleg fundar- 
sókn var óviSráSanlegum ástæSum aS 
kenna, en auSvitaS áttu uppskeruannir 
stóran þátt I því á sumum stöSum. Á öSr- 
um stöSum var fundaraSsókn langt fram 
yfir þaS, sem hægt var aS búast viS, t. d. 
í Vancouver, en þar hafSi stjórn félags- 
deildarinnar sent öllum skrásettum með- 
limum sérstakt fundarboS. Til athugunar 
eftirleiSis vil ég láta þá skoSun uppi, aS 
ef kostaS er til slíkra ferSa sem þessarar, 
en þaS tel ég mjög æskilegt, þá þarf aS 
vanda mjög til alls undirbúnings, hafa sem 
nánasta samvinnu viS deildarstjórnirnar á 
hverjum staS aS þvl er snertir hentugan 
fundardag og um fundarboS, og veltur þá 
auSvitað á mestu, aS deildarstjórnirnar 
sýni bæSi áhuga og hugkvæmni I því aS 
fá menn til aS mæta, einkum hiS yngra 
fólk. Tel ég heppilegt vegna þess, aS út- 
dráttur úr erindunum sé gefinn á ensku, 
en þann hátt hafSi ég á samkomum á 
Kyrrahafsströndinni og I Wynyard og tel 
þaS eina ástæSuna til ágætrar aSsóknar á 
þessum stöSum. Um val á kvikmyndum 
er þaS aS segja, aS ánægjan af þeim er 
ekki fyrst og fremst undir því komin, aS 
þær sýni nýjustu framfarir á íslandi, svo 
sem stórhýsi, verksmiSjur og þess háttar, 
þótt þaS sé gott meS öSru góSu. Fólk, sem 
aS einhverju eSa öllu leyti er aliS upp á 
Islandi, gleSst mest yfir því aS sjá myndir, 
sem vekja hjá því bernskuminningar t. d. 



ÞINGTÍÐINDi 


115 


af skepnum, en þær voru æskuvinir flestra, 
sem ólust upp í sveit. AS lokum skal þess 
getiS I sambandi viS samkomurnar, aS 
vestur á Kyrrahafsströndinni töldu sumir 
aSgangseyrinn hafa veriS of lágan og aS 
aSsókn hefSi alls ekki orSiS minni, þótt 
hann hefSi veriS heill dollar I staS hálfs, 
en um þaS tel ég mig ekki dómbæran. Þó 
vil ég benda á, aS meS því hefSi sennilega 
fengist upp kostnaSurinn af ferS minni, 
jafnvel þótt ýmsu aldurhnignu og félitlu 
fólki hefSi veriS sendir aSgöngumiSar 
ókeypis. 

Annar þáttur ferSalags míns var fólginn 
í persónulegri kynningarstarfsemi. Á flest- 
um stöSum var kaffisamsæti eftir fund- 
ina, þar sem mér gafst tækifæri til aS 
heilsa fólkinu og spjalla nokkur orS viS 
ýmsa, auk þess sem þá voru jafnan sungin 
íslenzk þjóSlög. Þetta tel ég mjög þýSing- 
armikiS atriSi, bæSi fyrir fyrirlesarann og 
áheyrendur, sem margir þrá ekki aSeins 
aS heyra rödd frá gamla landinu, heldur 
og aS taka í útrétta Islenzka hönd og fá 
persónulegar fréttir frá Islandi, þar sem 
því verSur viSkomiS. Ég var stórhrifinn af 
þeirri ánægju og gleSi, sem skein út úr 
andlitum blessaSra landanna, þegar gamal- 
kunnu íslenzku ljóSin og lögin voru sung- 
in. Til þess aS halda viS tryggSinni til 
„ástkæra ylhýra málsins" er ekkert ráS 
betra en aS syngja þaS inn í hug og hjarta 
fólks. 

Um hinn þátt þess persónulega kynn- 
ingarstarfs, heimsóknirnar á einstök heim- 
ili, er þaS aS segja, aS fátt hefir fengiS 
mér eins mikillar gleSi á ferS minni eSa 
verSur mér ógleymanlegra. Veldur þar 
nokkru um forvitni mín á aS kynnast hög- 
um og heimiiislífi íslendinga vestan hafs, 
en engu síSur sú gestrisni og einlæga hlýja, 
sem hvarvetna mætti manni. Því miSur 
var tíminn víSa af of skornum skammti 
til þess aS sinna þessu eins og skyldi. 
Binkum harma ég þaS, aS mér gafst ekki 
tími til aS heimsækja hina ágætu íslend- 
inga I kringum Glenboro, Hayland og 
Riverton, en 4 síSasta staSnum var veSriS 
einnig til fyrirstöSu. I Árborg, North 
Dakota, Seattle og Blaine hafSi ég aftur 
á móti góSan tíma til aS koma á mörg 
heimili og hafSi þar prýSilega leiSsögu- 
menn, sem fórnuSu miklum tíma til fylgd- 
ar mér. VerSa þeir dagar mér ógleyman- 
legir, sem ég ók um meS þeim um blóm- 
legar IslendingabyggSir og mætti gest- 
risni og gleSi, hvar sem bariS var aS dyr- 


um. ÞaS skal og tekiS fram, aS gististaS- 
irnir, sem mér voru útvegaSir, voru hver 
öSrum yndislegri, og væri ég ekki bund- 
inn I báSa skó heima á Islandi, hefSi þess- 
ari ferS minni sennilega lokiS meS því, 
aS ég hefSi gerzt flakkari aS gömlum siS 
og orSiS nokkurs konar Sölvi Heigason 
eSa Símon Dalaskáld í IslendingabyggS- 
unum hér vestan hafs. 

II. 

Þá víl ég leyfa mér aS benda stjórn 
ÞjóSræknisfélagsins á ýmislegt, sem ég tel 
horfa til bóta og rétt aS taka til athugunar, 
ef starf ÞjóSræknisfélagsins á aS geta náS 
fullum árangri. Verkefnin eru mörg og 
sum mjög erfiS, en hafa aftur á móti svo 
mikiS framtíSargildi, aS varla er hægt aS 
ganga fram hjá þeim. Mun ég I þvl sam- 
bandi benda á þaS, sem mér þykir ábóta- 
vant I starfi félagsins, og voíia ég, aS þaS 
verSi ekki tekiS illa upp. 

Ég hef hitt hér marga landa, sem tala 
ágæta íslenzku, eins góSa eSa jafnvel betri 
en gengur og gerist heima á Fróni, en 
þaS fær heldur ekki dulizt, aS íslenzkan 
er hvorki töm tungu né eyra alls þorra 
þess fólks, sem er af þriSju kynslóSinni 
hér vestan hafs og á þetta einkum viS 
um Winnipeg. Mér virSist, aS víSa hafi 
hvorki foreldrar né börn áttaS sig á þvl, 
hversu dýrmætur arfur íslenzkan er, og 
er þetta ekki tilfinningamál eingöngu, 
heldur blátt áfram praktískt atriSi. ÞaS 
er hverjum einum gott veganesti aS leggja 
út I lífiS meS menntun og fátt er jafn 
menntandi I víStækum skilningi eSa gefur 
jafn góS skilyrSi til menntunar eins og aS 
læra íslenzku, eina lifandi klassiska máiiS, 
sem nú er talaS 4 vesturhveli jarSar og 
er ekki aSeins móSir hinna skandinavisku 
máianna, heldur og móSursystir ensku, 
þýzku og hollenzku. Þar aS auki er Is- 
lenzkan lykill aS bókmenntum, sem öldum 
saman sköruSu langt fram úr því, sem 
skapaS var á sama tima og af sama tagi 
meSai hins hvíta kynstofns, og enn þann 
dag I dag eru á því máli skapaSar bók- 
menntir, sem þola samanburS viS bók- 
menntir flestra annara landa. En íslenzk- 
an er erfitt mál og þvl er þaS mikili 
fengur aS geta lært hana fyrirhafnarlítiS 
af munni foreldra sinna. Fyrsta og jafn- 
vel önnur kynslóS íslendinga hér vestan 
hafs var sjálfmenntuS, af því aS hún hafSi 
drukkiS Islenzkt mál inn I sig meS móSur- 
mjólkinni, og Islenzku landnemarnir stóSu 
því sem heild á hærra bókmenntalegu 
menningarstigi en nokkurt annaS þjóSar- 



116 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


brot hér. Þessir yfirbur'Sir eru því miSur 
6Sum aS tapast. Frændur okkar, Skotar, 
hefðu haldiS betur á sínu, ef þeir hefSu 
átt sitt sérstaka og sameiginlega móSur- 
mál og aðrar eins bókmenntir á því eins 
og við íslendingar. ÞjóðræknisfélagiS þyrfti 
aS koma ungu fólki af íslenzku kyni í 
skilning um það, aS hér getur þaS varla 
talist dyggS gagnvart hinu nýja fóstur- 
landi aS afneita menningararfi feSra sinna, 
þótt þaS teljist vottur um þjóShollustu I 
einræSisríkjum aS ofurselja foreldra sína 
I böSIa hendur, ef svo stendur á. 

Sem betur fer eru Islendingar hér vest- 
an hafs nú aS koma upp háborg íslenzkrar 
menningar I Vesturheimi, þar sem er 
kennarastóllinn í íslenzkum fræðum við 
Manitoba-háskóla. Sú hábotg verSur aS 
komast upp og standa, þótt íslenzkan 
hverfi sem mælt mál meSal almennings, 
en æskilegast er, aS íslenzkan lifi sem 
lengst á tungu fólksins, svo aS kennara- 
stóllinn verSi ekki eins og „kirkja á öræfa- 
tind". 

Sú þjóð, sem nú byggir Island, telur 
ekki nema helming þess mannfjölda, sem 
drepinn var í loftárásunum á Dresden á 24 
klukkustundum, samkvæmt því, sem ég 
las í nýju hérlendu læknatímariti. Samt 
sem áSur myndi ásýnd menningarinnar 1 
heiminum breytast og verSa svipminni, ef 
íslenzka þjóSin væri þurrkuð út. ÞaS er af 
því, að íslendingar eiga sérstæSa og sjálf- 
stæSa menningu og hana eiga þeir fyrst 
og fremst því að þakka, að í tæka tíS 
voru uppi menn, sem skráSu sögur fyrstu 
kynslóSanna í landinu. Ég trúi því, að 
amerísk menning eigi mikla framtíð fyrir 
sér, en þó því aSeins, aS ekki sé kastaS á 
glæ minningunni um landnám og lífsbar- 
áttu fyrstu kynslóða hvítra manna hér t 
álfu. ÞaS er skylda fólks af íslenzku kyni 
og þá ÞjóSræknisfélagsins fyrst og fremst 
aS varðveita frá glötun allar leifar hins 
íslenzka landnáms hér og leggja meS því 
fram íslenzkan skerf til framtíSarmenn- 
ingar Vesturheims. Til þess þarf aS bjarga 
öllu því, sem bjargað verSur viSvíkjandi 
lífi og starfi landnemanna og fyrstu kyn- 
slóðanna, ná myndum af þeim, upplýs- 
ingum um ætterni þeirra og ættartengsli 
viS gamla landiS, sögum af afrekum þeirra 
og séreinkennum. Nú á sú villimennska sér 
stað meðal íslendinga hér t álfu, að ljós- 
myndum af landnemum og fágætum, dýr- 
mætum bókum á íslenzku er ýmist brennt 
eSa þeim hent út á sorphaug. Merkur 
maSur hér skýrSi mér nýlega frá því, aS 
hann hefSi fundiS fágætar, tslenzkar bæk- 


ur á sorphaugnum utan við bæinn, sem 
hann býr t. Mér var einnig skýrt frá því, 
aS viS dauða eins Islendings, sem ára- 
tugum saman hafSi safnaS bókum, blöS- 
um og tímaritum, hefði öllu safni hans 
verið brennt, af því aS þaS var stórt fyrir- 
ferSar. ÞjóðræknisfélagiS verSur aS fá 
góSa menn í hverri íslendingabyggS til aS 
bjarga því, sem hægt er, af gömlum bók- 
um og gömlum ijósmyndum, aS ég nú ekkl 
tali um kirkjubókum úr söfnuSum íslend- 
inga. Sama er að segja um gömul íslenzk 
örnefni, sem fullt er af, einkum í Nýja- 
Islandi. ÞaS eru síSustu forvöS meS margt 
af þessu, en betra er seint en aldrei. 

Hér vestra er margt ágætra íslendinga, 
en þaS þarf að skipuleggja og samræma 
krafta þeirra í þessum tilgangi og það 
verður ÞjóSræknisfélagiS aS gera, annars 
verSur þaS ógert. Til þess þarf auSvitaS 
fé, en það ætti aS vera auSfengiS ef viljann 
vantar ekki. Bláfátækir landnemar sam- 
einuðu krafta slna þegar á fyrstu árunum 
til þess aS koma sér upp kirkju I hverri 
sveit, launa presta og gefa jafnvel út blöS 
og tímarit. Ef allar þær þúsundir manna 
af íslenzku kyni, sem nú búa í þessari 
heimsálfu, fást ekki til að leggja fram 
nokkur þúsund dollara árlega til þess að 
bjarga íslenzkum menningarverðmætum 
frá glötun og leggja meS því stein í fram- 
tíSarbyggingu amerískrar menningar, þá 
eru þeir ættlerar, lélegir synir feSra sinna 
og ennþá lélegri feður afkomenda sinna. 

Ég álít þaS höfuSnauðsyn, aS ÞjóSrækn- 
isfélagiS hafi fastan erindreka I þjónustu 
sinni, sem ferSist um allar íslendinga- 
byggðir, safni saman gömlum islenzkum 
ijósmyndum og bókum, skrásetji merki- 
legar frásagnir frá landnámsöldinni hér, 
skrifi upp eða öllu heldur ljósmyndi allar 
kirkjubækur, sem til eru, og reyni aS hafa 
upp á ættum þeim, sem komnar eru af 
landnemunum. ÞaS þarf aS glæSa áhuga 
manna I hverju byggðarlagi fyrir þessu 
og a'S sjálfsögSu hafa um þetta samvinnu 
viS fræSimenn á íslandi, þegar um er a'S 
ræða ættfærslu eSa annaS, sem ræturnar 
standa aS þar heima. Ef þetta tekst, þá 
mun ÞjóSræknisfélagsins verSa minnst 
hér f landi öldum saman og nafn þess 
verSa skráS bæSi í menningarsögu Islands 
og Ameríku. 

— 0 — 0 — 0 — 

Ég get þvf miSur ekki variS lengri tíma 
til dvalar hér vestan hafs, þótt mér hefSi 
þótt vænt um aS fá að mæta sem gestur 
á ársþingi ÞjóSræknisfélagsins. Ég vil því 
biðja stjórn þess aS koma á framfæri inni- 



ÞINGTÍÐINDI 


117 


legu þakklæti mínu til allra þeirra mörgu, 
sem á einn og annan hátt hafa gert mér 
dvölina hér ánægjulega og ógieymanlega 
og sýnt mér gestrisni og vináttu. Ég þakka 
stjórn ÞjóSræknisfélagsins af heilum huga 
boS hennar, ágæta samvinnu og allan 
höfSingshátt hennar í minn garS. Ég fer 
héðan betri íslenclingur en ég kom, þvi 
aS ég er snortinn af þeirri fölskvalausu 
og einlægu ást til gamla ættlandsins, sem 
ég hef fundiS meSal svo margra, sem ég 
hitti, en ekki eiga tælcifæri til aS líta þaS 
öSru visi en í anda. Hollvættir Islands 
haldi hendi sinni yfir þeim og yfir starfi 
ÞjóSræknisfélagsins I nútíS og framtíS. 

Winnipeg, 25. janflar 1951 

P. V. G. KOLKA 

Til stjórnar ÞjóSræknisfélags ísiendinga 
I Vesturheimi. 


ÞINGMAH SETT f NEFNDIR: 
Útgáfumál. 

Th. Gislason stakk upp á, Trausti ís- 
feld studdi, aS fimm manna nefnd sé sett 
í þaS mái. Samþykt. 1 nefndina settir af 
forseta. Björn Stefánsson, Séra V. J. Ey- 
lands, Einar Magnússon, Ólafur Hallsson, 
Páll Th. Stefánsson. 

Útbrelðslnmál. 

Dr. Beck lagSi til og Trausti ísfeld 
studdi, aS fimm manna nefnd sé sett í 
þaS mál. Samþykt. í nefndina setti for- 
seti: Jón M. ólason, Herdísi Eiríksson, 
séra Jóhann FriSriksson, Th. J. Gíslason og 
Einar SigurSsson. 

Fjármál. 

Dr. Beck lagSi til og Jón M. Ólason 
studdi aS þriggja manna nefnd sé sett I 
fjármálin. Samþykt. Forseti setti 1 nefnd- 
ina. G. L. Jóhannsson, H. Ólafsson og 
SigurS Einarsson. 

Fræðslumál. 

Mrs. Dr. S. E. Björnsson lagSi til og 
Mrs. Herdís Eiríksson studdi, aS forseti 
skipi 5 menn í þaS mál. Samþykt. SkipaS- 
ir voru. Dr. T. J. Oleson, Mrs. S. E. Björns- 
son, Mrs. L. Sveinsson, Jónatan Jónsson 
og Mrs. E. P. Jónsson. 

Samvinnumálanefnd við ísland. 

Séra Jóhann FriSriksson lagSi til og 
Mrs. P. S. Pálsson studdi, aS í þá nefnd 


séu skipaSir 5 menn. Samþykt. í nefndina 
voru skipaSir, Dr. Beck, H. G. SigurSssoh, 
Ólafur Hallson, Eiríkur Vigfússon og 
Grettir L. Jóhannsson. 

Kveðjur og skeyti til þingsins. 

Sendum þjóSræknisþinginu og öllum 
Vestur-íslendingum vinarkveSjur og árn- 
aSaróskir. 

ÁGÚSTA og THOR THORS 

Rev. Philip M. Pétursson, 

Banning St., Winnipeg. 

Ber þjóSræknisþingi heillaóskir og 
hjartanlega kveSju. 

KOLKA 

Heilhuga árnaSaróskir til þrítugasta og 
annars þjóSræknisþings íslendinga í 
Vesturheimi. 

A. E. KRISTJÁNSSON 
DAGBJÖRT VOPNFJÖRÐ 
forseti og ritari öldunnar, 
Blaine, Wash. 

Dr. Richard Beck flutti þinginu kveSjur 
og árnaSaróskir frá háskóla NorSur 
Dakotarikis, og forseta hans Dr. John C. 
West. Hann flutti líka eftirfarandi kveSju 
frá the Society for the Advancement of 
Scandinavian Study. 

Kveðja til Þjóðræknisfélagsins 
Eftir Dr. Richard Beck, forseta fræSa- 
félagsins "The Society for the Advance- 
ment af Scandinavian Study”. 

Herra forseti! kæru landar! 

Ég vil hefja mál mitt meS því aS ílytja 
þjðSræknisþinginu hugheilustu kveSjur og 
óskir háskóla míns, ríkisháskólans í NorS- 
ur-Dakota, og forseta hans, dr. John C. 
West, en hann er, eins og kunnugt er, 
heiSursfélagi ÞjóSræknisfélagsins og hef- 
ir meS mörgum hætti sýnt í verki góS- 
vild sína I garS íslendinga. 

Sem forseti Norræna fræSafélagsins 
ameríska, “The Society for the Advance- 
ment of Scandinavian Study”, er mér þaS 
einnig sérstaklega kært hlutverk aS mega 
færa þingheimi innilegustu kveSjur og vel- 
farnaSaróskir þess félagsskapar; og þaS 
þvi fremur, sem umrætt fræSafélag stend- 
ur nú á fertugu. Á félagiS þvl langa, og 
óhætt má segja, harla merka sögu sér aS 
baki, sem er fyllilega þess virði, aS hún 
sér hér rakin I nokkrum megindráttum. 



118 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Eins og nafn þess bendir til, vinnur 
“The Society for the Advancement of 
Scandinavian Study” að eflingu og út- 
breiSslu norrænna fræSa vestan hafs; nær 
starfssviS þess til NorSurlandanna allra, 
sögu þeira, bókmennta og menningar, aS 
fornu og nýju. Pélagsfólk þess, sem skiptir 
allmörgum hundruSum og er aS finna 
bæSi í Bandaríkjunum og Canada, þó 
fleira af því sé sunnan landamæranna, er 
einnig af öllum þjóSstofnum NorSur- 
landa. 1 þeim hópi eru sem vænta má 
háskólakennarar í norrænum og ger- 
mönskum fræSum víSsvegar um þessa 
álfu, og einnig fjöldi karla og kvenna, 
sem áhuga hafa á bókmenntum og menn- 
ingu NorSurlanda og vilja varSveita þá 
menningar-arfleifS sína sem lengst og gera 
hana sem arSbærasta I andlegu lífi hér- 
lendis. Hér er því í rauninni um alls- 
herjar norrænt menningarfélag aS ræSa. 
Stjórn félagsins hafa einnig skipaS og 
skipa fræSimenn úr flokki allra NorSur- 
landaþjóSa, og stundum einnig áhuga- 
samir leikmenn í þessum efnum. 

1 meir en 30 ár hefir félagiS gefiS út 
fræSiritiS Scandlnavian Studies (áSur 
Scandinavian Studles and Notes), er nú 
kemur út sem ársfjórungsrit, og flytur 
þaS í anda stefnuskrár félagsins, rit- 
gerSir og ritdóma um bókmenntir, sögu 
og menningu NorSurlanda, og hefir eigi 
lítill hluti af þvf efni snert ísland og ís- 
lenzkar bókmenntir, ekki síst fornbók- 
menntirnar. 

Á ársfundum féiagsins, sem löngum eru 
haidnir á einhverjum háskóla þar sem 
norræn fræSi eru kennd, eru alltaf flutt 
allmörg erindi um norrænar bókmenntir 
eSa málfræSileg efni, og eru þaS engar 
ýkjur, þó sagt sé, aS ísland hafi þar 
sannarlega ekki orSiS útundan. Eru þeir 
lfka margir í hópi hinna amerísku fræSi- 
manna, sem mest hafa komiS viS sögu 
félagsins og staSiS þar og standa í broddi 
fylkingar, er lagt hafa sérstaka rækt viS 
fslenzk fræSi og eru einlægir vinir og vel- 
unnarar íslands og íslendinga. Þó aS tfmi 
leyfi eigi aS nefna nöfn slíkra fræSimanna 
aS þessu sinni, því aS þau skipta tugum, 
tel ég mér þaS skylt, og er þaS aS sama 
skapi ljúft, aS minnast áhuga þeirra á 
fslenzkum fræSum og starfs þeirra á því 
sviSi, á þessum merku tímamótum í sögu 
Norræna fræSafélagsins ameríska, sem 
þeir og aSrir samherjar þeirra stofnuSu 
fyrir 40 árum síSan. 


Ég veit, aS vér erum öll sammála um 
þaS, aS þeir ágætu fræSimenn, sem þar 
eiga hlut aS máli, hafi innt af hendi hina 
þakkarverSustu menningar viSleitni í vora 
þágu. En þaS fræSistarf þeirra, erlendra 
manna, og starfsemi Norræna fræSafélags- 
ins ameríska I heild sinni, er tekur um svo 
margt til íslands, getur einnig veriS oss 
áminning um þaS, hve auSuga bókmennta- 
og menningar-arfleifS vér höfum aS erfS- 
um hlotiS. ÞaS eitt sér, aS tugir fræSi- 
manna og kvenna (því aS konurnar hafa 
einnig lagt þar fram sinn góSa skerf) f 
hinum merkustu menntastofnunum vfSs- 
vegar um Vesturálfu láta sér sérstaklega 
um þaS hugaS aS kenna og túlka íslenzkar 
bókmenntir og menningarsögu, er ærinn 
vottur um viSurkennt gildi þeirra menn- 
ingarverSmæta vorra. 1 því felst eigi aSeins 
áminning, heldur einnig eggjan til vor 
íslendinga. 

Því hefir mér. einnig þótt sæma aS draga 
athygli ySar landa minna aS sögu og starfi 
Norræna fræSafélagsins ameríska, um leiS 
og ég f nafní hinna mörgu norrænu bræSra 
og systra vestan hafs, sem fylla flokk 
þess og stySja þaS aS starfi, tel mér mik- 
inn sóma aS þvf aS flytja þjóSræknisþing- 
inu bróSurlegar kveSjur og heillaóskir. 
Fullviss er ég þess, aS þær kveSjur slá á 
næma strengi f brjóstum ykkar, þvf aS 
óhögguS standa orS Einars Benediktssonar 
f kvæSi hans til danska stúdentaflokksins 
aldamótaáriS: 

„Vor forna tunga' á auS af góSum orSum, 
og uppruninn hann tengir þjóS viS þjðS. 
Vor forna saga’ er ættfróS eins og forSum: 
t ættum okkar rennur frænda blóS". 

Mrs. Dr. S. E. Björnsson flutti þinginu 
kveSjur frá ÞjóSræknisfélagi íslendinga f 
Reykjavík, biskupi íslands og frú, Félagi 
AustfirSinga, Skógræktarfélagi Islands og 
fjölda Islendinga, sem aS hún hitti á ferS- 
um sínum á Islandi síSastliðiS sumar. 

ólafur Hallsson flutti og kveSjur frá 
Islandi, þar á meSal eftirfarandi frá séra 
Jakobi Jónssyni í Reykjavík, sem aS ólafi 
var afhent í samsæti, er honum var haldiS 
í Reykjavík á síSastliSnu sumri ásamt 
fleiri Vestur-lslendingum: 

ÞiS sem komuS heiman ,.heim“, 
helgidóms aS vitja. 

HeilsiS af öllu hjarta þeim, 
sem heima urSu aS sitja. 



ÞINGTÍÐINDI 


119 


Trausti ísfeld stakk upp á ai5 vi8 kveðj- 
unum sé teki8 me8 þakklæti og aS skrifara 
sé faliS aS vi8urkenna þær á vi8eigandi 
hátt. Jón M. Ólason studdi tillöguna og 
var hfln samþykt. 

Mrs. Ingibjörg Jónsson lagSi til og Mrs. 
Backmann studdi, a8 fundi sé fresta8 til 
9.30 á þriöjudagsmorgun. Samþykt. 

Á mánudagskveldi8 hélt deildin Frón hiS 
árlega mót sitt. Var þa8 prýSileg samkoma 
og vel sótt. Skemtiskráin var sem fylgir: 

O, CANADA 

ÁVARP FORSETA .Ingibjörg Jónsson 

SVENSKI KARLAXÓRINN: 

Dear land of Home, JEAN SIBELIUS 

Stormur lægist strí8ur, ÓSKAR BORG 
Fjerran han dröjer, FINNSKT ÞJÓÐLAG 
FRUMORT KVÆÐI Dr. Richard Beck 

EINSÖNGUR .Séra Eirc H. Sigmar 

Bæn .F. EKEBERG 

Nú legg ég augun aftur 

BJÍÍRGVIN GUÐMUNDSSON 

Sólskríkjan .JÓN LAXDAL 

Sigrid Bárdal spilaöi undir 

RÆÐA .Hon. Valdimar Björnsson 

CELLO SOLO .Harold Jónasson 

FRUMORT KVÆÐI .Einar P. Jónsson 

SVENSKI KARLAKÓRINN: 

De Sandman, DANIEL PROTHEROE 
1 Rökkursölum F. MORRING 

Den store, hvide flok, NORSKT ÞJÓÐLAG 
SÖNGSTJÓRI FLOKKSINS 

Arthur A. Anderson 

EINSÖNGVARAR: 

Albert Halldórsson 
Nels Anderson 

Og svo var dansað. 

Fundur settur þriðjudaginn 27. febrúar 
kl. 9.30. Fundargjörningur frá síSasta 
fundi lesínn og samþyktur. 

Þingskýrsla bókasafnsnefndar. 

Framsöguma8ur Jón Jónsson bóka- 
vör8ur. Skýrslan var f tveimur liSum og 
hljóSa8i þannig: 

1. Nefndin leggur til, að stjórnarnefnd 
Þjó8ræknisfélagsins láti eins fljótt og unt 
er gjöra viö band á bókum bókasafnsins 
eftir þörfum og haldi bókum safnsins í 
eins góSu lagi og mögulegt er í framtfö- 
inni, og a8 bókaveröi sé fali8 á hendur 
a8 tilkynna það stjórnarnefnd Þjóðræknis- 
félagsins þegar þess vir8ist sérstaklega 
þörf. 


2. Sömulei8is leggur nefndin til, að mið- 
vikudagar séu algjörlega gefnir til bóka- 
safns félagsins frá öllum öSrum notkun- 
um á herbergi þvf, sem næst er bóka- 
safninu. 

Jón M. Ólason 
Pétur N. Nikulásson 
Jón Jónsson 

Mrs. P. S. Pálsson lag8i til a8 fyrri lið- 
urinn sé samþykktur, Jón M. ólason studdi. 
Breytingartillaga frá Mrs. Backmann, að 
li8num sé vísað til fjármálanefndar þings- 
ins, sem a8 Einar Sigur8sson studdi, var 
samþykt. Um annan lið tillögunnar urSu 
nokkrar umræður og hann svo samþyktur. 

Mrs. Dr. S. E. Björnsson flutti næst 
hi8 ftarlega erindi um skógrækt á íslandi, 
sem hér fylgir: 

Fáein orð um skógrækt á íslandi 

Flutt á ÞjóSræknisþingi f Winnipeg, 

27. febrúar 1951 

Það voru talsverS vonbrig8i fyrir mig 
f sumar þegar lent var á Keflavíkurflug- 
velli, að bera saman hinn gráa grjótheim 
Reykjanesskagans, vi8 hi8 frjósama land 
Skotanna, sem ég var þá nýbúin a8 ferðast 
um og dást a8 í huganum. Þarna er nú 
fer8ast yfir ósliti8 hraun alla lei8 frá 
Keflavík til Hafnarfjarðar. Ofurlítill jar8- 
vegur er þó innan um hraunin á stöku 
stað, og vottar fyrir grasi og kjarri sums 
staSar, en það var allt sem gróSur getur 
kallast. Er þetta heldur ömurleg mynd af 
landinu fyrir þá sem a8 einungis koma á 
þennan staS og sjá ekkert annaS, og þa8 
eru sjálfsagt margir, þvf a8 þarna lenda 
flugvélarnar f tugum daglega og hverfa 
svo a8 stundu liðinni út f heiminn. En 
mér fanst myndin ömurleg, og því meiri 
fögnuð vakti þaö hjá mér, að nokkrum 
dögum seinna hafði ég tækifæri á þvf a8 
k y n n a s t skógræktarstarfseminni aS 
nokkru. Stuttu eftir heimkomuna bau8 
ófeigur Ófeigsson læknir okkur hjónum 
me8 sér til þingvalla. Fór hann þangað 
sem fulltrúi SuSurnesinga til þess a8 sitja 
20 ára afmælisþing Skógræktarfélags ís- 
lands, sem var haldiö á þeim fornhelga 
sta8, Þingvöllum, og stóð yfir í þrjá daga. 
A þessu þingi voru mættir fulltrúar frá 
öllum sýslum og mörgum héru8um lands- 
ins, og mikill áhugi sýndist rfkja fyrir 
málefninu. Reynsla hinna 20 ára, og í 
raun og veru hálfrar aldar reynsla, hefir 
í fyllsta máta sannfært þj68ina um nauS- 
syn skóggræSslunnar. FélagiS hefir átt 











120 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


mörgum afburtSamönnum á a?5 skipa, sem 
hafa reynst frábærir kennarar og leiÖ- 
togar i starfinu, frá þvi þa'S hófst meS 
nokkurri alvöru. Er nú svo komiS aS á- 
hugi þjóSarinnar má nú heita orSinn al- 
rnennur, og er nú skógræktin orSin eitt 
af hennar mestu áhugamálum. En þetta 
er nú ekkert smáræSis verkefni — aS 
klæSa landiS og er mönnum þaS auSvitaS 
fyllilega ljóst. En árangurinn sem orSinn 
er af þvi, sem þegar hefir veriS gert á 
fáum árum, hefir fært mönnum sanninn 
um þaS, aS skógrækt á Islandi er mögu- 
leg, meS réttum aSferSum og meS því aS 
rækta réttar tegundir trjáa. Þekking á 
þessu er nú aS miklu leyti fengin, og sIS- 
an hefir trjáræktin færst mikiS í auk- 
ana. En til þess aS afla sér meiri kunn- 
áttu hefir félagiS sent starfsmenn sina 
víSa um lönd, bæSi til fræsöfnunar og 
rannsókna í öllu þvi, er aS trjárækt lýtur. 
Hefir þessi aSferS iorSiS æriS kostnaSar- 
söm, en aS sama skapi gæturlk fyrir mál- 
efniö. Þeim er þaS fyllilega ljóst aS í 
þessu sem öSru, er betra aS byrja rétt og 
beita sér þá aS starfinu, þegar nauSsynleg 
þekking er fengin. Eitt af þvi, sem hefir 
vakiS meiri áhuga hjá yngra fólki fyrir 
málefninu eru hópferSir milli landa, og 
var ein sú ferS farin milli Noregs og Is- 
lands áriS 1948. Komu um 30 norskir 
skógræktarmenn og konur í flugfarl til 
landsins og tók sama flugvélin meS sér 
aSra 30 Islendinga til Noregs. FerSuSust 
svo þessir hópar um skógræktarsvæSin, 
sinn hópur í hvoru landi, og plöntuSu 
trjáfræjum og plöntum eftir leiSsögn 
kennara, sem til þess voru valdir aS leiS- 
beina fólkinu. Var þetta lærdómsríkur 
listitúr fyrir alla þátttakendur og hefir 
aS mun aukiS áhuga fyrir málefninu hjá 
þeim öllum. Þá hefir fræsöfnun veriS 
gerS i ýmsum löndum og hefir félagiS 
sent sína eigin sérfræSinga út af örkinni 
þeirra erinda. Munu þeir Hákon Bjarna- 
son og Vigfús Jakobsson hafa orSiS fyrstir 
til þess aS ferSast tii Alaska til fræsöfn- 
unar, og nú I sumar var Einar G. Sæ- 
mundsson sendur þangaS sömu erinda. Má 
segja aS mikiS sé fyrir þessu haft, en hér 
er um aS ræSa nauSsynina á þvi aS rétt 
sé meS fræiS fariö og þaS reynist ekki 6- 
nýtt þegar til á aö taka, því í þessu til- 
felli er tíminn dýrmætur eins og ávalt, og 
lítiS vinnst meS því aS bíSa eftir þvi aS 
ónýtt fræ skjóti öngum. 

En hér verSur nú aS fara fljótt yfir 
langa sögu. Auk þeirra yndisstunda, sem 
viS nutum hjá ófeigi lækni i sumarhúsi 
prýSilegu, sem hann hefir sjálfur reist viS 


ÞingvallavatniS, gafst okkur þaS ógleyman 
lega tækifæri aS sitja á flestum fundum 
félagsmanna, og vorum þar heiSursgestir 
þeirra til þingslita, hlustuSum þar á fjör- 
ugar umræSur og nutum bæSi andlegrar og 
líkamlegrar hressingar meS þeim á hin- 
um sögufræga þingstaS. En þaS er nú 
önnur saga. 

pess má geta, aS þarna kynntumst viS 
ýmsum ágætum leiötogum Skógræktarfé- 
lags íslands. Er Valtýr Stefánsson ritstjóri 
MorgunblaSsins forseti félagsins, og stýrSi 
hann fundum meS lipurö og skörungsskap. 
Einn þeirra manna, sem beitir sér mest 
fyrir skógræktinni er Hákon Bjarnason 
skógfræSingur iog skógræktarstjóri ríkis- 
ins. KvaS mikiS aS honum á þessu þingi 
og má eflaust mikiis af honum vænta í 
öllu þessu skógræktarstarfi. Fjöldi ágætra 
manna var þarna meS lífi og sál i öllu 
þvi, er aS gagni mætti koma. Þar var 
Árni G. Eylands, sem viö öll þékkjum hér 
aS öllu góSu og H. J. Hólmjárn efnafræÖ- 
ingur frá Reykjavík og ýmsir merkir 
menn frá höfuöstaönum. Frá öSrum hér- 
uSum landsins voru engu síSur áhuga- 
samir og duglegir félagsmenn, þar á meSal 
GuSm. Karl Pétursson, yfirlæknir á Akur- 
eyri, Þórarinn Þórarinsson, skólastjóri á 
EiSum, Séra SigurSur SigurSsson frá 
MöSruvöllum í Hörgárdal, Guttormur Páls- 
son, skógræktarstjóri á HallormsstaS, og 
Þorvaldur Árnason, skattstjóri í Hafnar- 
firSi, svo ég nefni mokkra af mörgum. Þá 
er Einar G. Sæmundsson, sá er síSar fór 
til Alaska í fræsöfnunarerindum, miklll 
áhugamaSur fyrir málefninu og duglegur 
aS sama skapi. Ýmsa þátttöku kvenna hef 
ég ekki minnst á í þessu sambandi, en 
þær eiga þar drjúgan skerf, sem annars 
staSar, frú Margrét FriSriksdóttir er for- 
maSur skógræktarfélags I SeySisfirSi og 
eru tvær aSrar konur i þeirri nefnd, og 
þannig er þaS meS fleiri deildir. 

Fleiri mætti nefna, sem beita sér þarna 
fyrir málinu, en þetta nægir til þess aS 
sýna hversu áhuginn er almennur og aS 
hér er um ágæta leiStoga aS ræSa, sem 
líkiegir eru til mikilla framkvæmda. ófeig- 
ur læknir er og mikill áhugamaSur og 
atorkumaöur í þessu sem öSru, og erum 
viS honum mjög þakklát fyrir hans góSu 
leiSsögn, gestrisni og alúS, bæSi þá og 
síSar. Ég vil geta þess, aS á þessu 20 ára 
afmæll gerSumst viS hjónin ævifélagar I 
Skógræktarfélagi fslands og hlutum meS 
því öll réttindi þingsins eins og lög gjöra 
ráS fyrir. 

SíSar á okkar ferSalagi áttum viS þess 
kost aS sjá mikiS af nýræktinni. Einn 




ÞINGTÍÐINDI 


121 


morgun sótti Ragnar Stefánsson okkur og 
fór meÖ okkur í bll sínum heim til Hafn- 
arfjartSar. Vorum vi’S þar á prý'ðilegu 
heimili þeirra hjóna meiri hluta dagsins 
og fór frú María meÖ okkur um Hellis- 
gertSi, sem er prýtSilegur trjágarður, vax- 
inn upp I gömlum eldgíg í miöjum bæn- 
um. Br þessi garður 25 ára gamall, og 
kennir þar margra grasa. Eru þar væn 
tré af ýmsum tegundum og má þar sjá 
mikið af Reynivið, þráðbeinum. Eru vlst 
flest trén þar ættuð frá Noregi. Þar er 
llka Birki, Lævirki, Gullregn, Greni, 
Heggur og Kastaníutré, og fleiri. I botni 
glgsins er ofurlítill pollur og I honum 
miðjum er stytta, sem á aö tálcna æskuna 
á fyrsta þroskaskeiði lifsins og var hún 
eftir Ásmund Sveinsson, sem er einn af 
þjóðkunnum listamönnum landsins. Er 
garöurinn allur mjög prýðilegur og sting- 
ur nokkuð I stúf við þá miklu hraun- 
breiðu vestur á skaganum. Á Akureyri eins 
og reyndar I Reykjavík og víða annars 
staöar eru nú prýðilegir trjágarðar vlða og 
skógræktin þar er I miklum blóma og eins 
má segja um marga sveitabæi I Eyjafirði. 

a einn bóndabæ komum við þar sem 
bóndinn, Jón Rögnvaldsson, hefir afar 
myndarlegan trjágarð, og hefir hann þar 
fleiri tegundir af trjám en finnast I hinum 
stærri skógræktarstöðvum. Hafði Jón I 
Fífilgerði lært trjárækt I útiöndum á unga 
aldri og hefir ávalt verið hlutgengur I 
aliri skógræktarstarfsemi I héraðinu. Hef- 
ir hann ásamt brðður sínum einnig blóma- 
rækt, og hafa þeir I félagi sett á stofn 
blómabúð á Akureyrl með fjölda blóma- 
tegunda, sem þeír rækta I Fífilgerði. 

1 Vaglaskógi er eins og kunnugt er ein 
af aðal trjáræktarstöðvum iandsins og var 
Einar G. Sæmundsson um eitt skeið for- 
stjóri þar. Er hann sonur Einars E. Sæ- 
mundssonar, sem var einn af fyrstu skóg- 
ræktarmönnum landsins, en hefir nú hætt 
þeim störfum vegna heilsubrests. Er Einar 
yngri nú starfandi I aðalnefnd Skógræktar- 
félags íslands og fetar þannig I fótspor 
föður slns. Það eru nú orðnar margar 
skógræktarstöðvar á landinu, en þær 
stærstu eru á Tumastöðum, ásamt Múla- 
koti I Fljótshlíð og sú á Hallormsstað, 
Guttormur Pálsson er þar skógræktarstjóri 
og áttum við því láni að fagna að hitta 
hann heima. Fóru þau hjónin með okkur 
vlða um skóginn og sýndu okkur gróðrar- 
stöðina, sem nær yfir allstóra landspildu. 
Allt er þar prýðilega um gengið og plönt- 
ur frá öðrum löndum og heimsálfum virt- 
ust una vel hag sínum I hinni ísienzku 
mold. 


Hallormsstaðaskógur var friðaður árið 
1905. Hann er að flatarmáli h. u. b. 620 
hektarar. Um 150 ha. af þessu landi var 
skóglaust er friðun hófst, en er nú vaxið 
ungu birki, sem verður beinvaxnara en 
gamli skógurinn, af þvl það hefir ekki 
verið skemt af beit. 

Gerðar voru á árunum 1905—1913, til- 
raunir með uppeldi og gróðursetningu er- 
lendra barrtrjáa I skóginum. Vísir að 
grððurstöð (nursery) var hafin 1904 en 
slðustu árin hefir hún verið stækkuð mikið. 

Hæsta birkitré I skóginum er rúmir 10 
metrar og 30 cm. I þvermál (1.30 m. frá 
jörð). 

Barrtré frá fyrstu árunum, sem flest 
standa nú I mörkinni eru þessi: 

1. Blágreni (blue spruce) frá Kletta- 
fjöllunum I Oolorado og Wyoming rlkjum 
I U. S. A. Hæð ca. 11 m., þvermál ca. 30 
cra., aldur 45 ár. 

2. Skógarfura, (Scandinavian Pine) frá 
Noregi. Hæð 8.5 m., þvermál 25 cm, aldur 
40 ár. 

3. Lerki, frá Síberíu. Hæð ca. 12 m., 
þvermál ca. 26 cm, aldur 28. ár. 

4. Rauðgreni (Norway Spruce) frá Nor- 
egi. Hæð 7 m., þvermál 15—18 cm, aldur 
40 ár. 

5. Bláfura, frá Klettafjöllum U. S. A-, 
upp við skógarmörk þar. Hæð 4 m., aldur 
40 ár. 

6. Síberískt Fagurgreni. Hæð 5 m., ald- 
ur 40 ár. 

7. Cambrafura (Siberian Pine) Hæð 5 
m., aldur 43 ár. 

8. Fjallafura (Mountain Pine) frá Alpa- 
fjöllum. Hæð 6 m., aldur 40 ár. 

Frá 1914—1933 var engu sáð af erlend- 
um trjátegundum; en 1933 hófst nýtt tíma- 
bil I sögu skógræktarinnar. Og seinustu 17 
árin hefir uppeldi og gróðursetning barr- 
trjáa farið vaxandi og nú eru 1 undirbún- 
ingi stærri framkvæmdir til þess að koma 
upp barskógi á Hallormsstað. 

Hin umræddu 17 ár 1933—1950 hefir 
verið alið upp og gróðursett, eða selt út 
um land talsvert af barrtrjá-plöntum, 
einkum af eftirtöldum tegundum: 

Lerki frá Rússlandi, Sitkagreni frá 
Alaska, Hvítgreni frá Canada (White 
Spruce); Rauðgreni frá Noregi; Douglas- 
greni frá B. C., Canada; Fjallagreni frá 
Alaska; Skógarfuru frá Noregi og Con- 
torta furu frá B. C., Canada. 





122 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Af þvl sem gróðursett hefir veriS kveð- 
ur mest aS Lerki, aldur 12 ár, hæð 3—5% 
m. Þessir Lerkilundir eru tveir, í Atlavlk 
og við Jökullæk, samtals á ca. 1% ha. 
lands. Vöxturinn er ör og jafn. Á öðrum 
stöðum, (í Mörkinni og i Atlavík) eru Blá- 
greni, Hvítgreni og Skógarfura I góðum 
vexti, en ekki oröin eins hávaxin og Lerk- 
ið, sem ber af öllum yngri barrtrjám í Hall- 
or mstaSar.sk ógi. Hæsta Lerkitré I Hall- 
ormsstaðaskógi, sem er líka hæsta tré á 
landinu er nálægt 40 feta hátt. Siberíska 
LerkiS vex frá 30 til 60 cm. árlega. ViSur 
þess er kallaður Rauðfura og þykir ein- 
hver bezti smiðaviður, sem fæst á Islandi. 

Ég hef nú I stuttu máli minnst á eitt 
af þjóðarinnar stærstu áhugamálum, sem 
nú er unnið að af miklu kappi. En eins og 
að likum lætur er á þessu stigi fram- 
kvæmdanna einungis um byrjun að ræða, 
byrjun á einu þvi stærsta fyrirtæki, sem 
hin islenzka þjóð hefir nokkru sinni færst 
I fang að gjöra. Að rétt sé af stað farið, 
er ekkert vafamál í minum huga, en eins 
og svo oft vill verða, þá eru ekki nægileg 
efni fyrir hendi til þess að koma öllu þvi 
í verk, sem nauðsyn ber til. Hér er ekki 
um neinn milljóna höfuðstól að ræða, sem 
hægt er að ausa úr til hvers konar fram- 
kvæmda, sem nauðsynlegar teljast. En 
verkið er engu að síður hafið með aukn- 
um krafti og bættum skilyrðum með 
hverju liðandi ári. Hugsjónin er fögur og 
allar fagrar hugsjónir eiga skilið stuðning 
almennings í fyllsta máta. Hefi ég því 
vakið máls á þessu að mér finnst, að Þjðð- 
ræknisfélagið hér ætti að finna köllun hjá 
sér til þess að leggja fram verulegan stuðn- 
ing til þess fyrirtækis, sem öll þjóðin er 
samhuga um að framkvæma með tíð og 
tíma. Um aðferðir yrði auðvitað að ákveða 
hér; en ég vil einungis benda á það, að 
sá skerfur, sem við hér tækjum að okkur, 
gæti orðið eins og sérstæður þáttur í fyrir- 
tækinu. Við gætum fengið land undir okk- 
ar skógrækt á hentugum stað og afgirt það 
og séð um það að öllu leyti. Ég get ekki 
hugsað hér neitt annað, sem Islenzku þjóð- 
inni myndi þykja vænna um frá okkar 
hendi en einmitt þetta og væri því vel, 
ef þetta þing tæki málið upp á sína dag- 
skrá, til alvarlegrar ihugunar, skynsam- 
legrar meðferðar og heillavænlegra úrslita. 

MARJA BJÖRNSSON 

SVEINN E. BJÖRNSSON 

Dr. Beck lagði til, að frú Marju sé þakk- 
að fyrir hið fróðlega og ítarlega erindi 


sitt og að því sé visað til samvinnumála- 
nefndar þingsins við Island og að frú 
Marju sé bætt við í þá nefnd. Jón M. Óla- 
son studdi. Samþykt. Fundi svo frestað til 
kl. 2 e. h., samkvæmt uppástungu frá Mrs. 
B. E. Johnson og Elinar Hall. 

Fjórði fundur þingsins var settur kl. 2 
e. h. Fundargjörningur frá síðasta fundi 
lesinn og staðfestur. 

Dr. Beck skýrði frá, að Mrs. Þorsteina 
Jackson Walters hefði ritað sögu Islend- 
inga i Norður Dakota á ensku og að hún 
væri mjög farin að heilsu, en væri ant 
um að sagan kæmist á prent. Sagði dokt- 
orinn að deildin ,,Báran“ hefði falið sér 
að hreyfa þvi máli á þinginu og lagði til 
að 5 manna þingnefnd sé sett í málið 
til að athuga hvaða lið Þjóðræknisfélagið 
vildi leggja, eða gæti lagt fram í málinu. 
Eirikur Vigfússon studdi tillöguna og var 
hún samþykt. í nefndina setti forseti: Dr. 
Beclt, Th. J. Gislason, Dr. T. J. Oleson, 
Mrs. E. P. Jónsson og Mrs. S. E. Björns- 
son. 

Friðrik P. Sigurðsson tók til máls i sam- 
bandi við nýja ljóðabók, sem að hann hefir 
nýlega gefið út, og hvatti menn til að 
kaupa hana. 

Ólafur Hallson minntist ferðar sinnar til 
íslands á siðastliðnu sumri og i þvi sam- 
bandi bar hann fram eftirfyigjandi tillögu: 
Að Þjóðræknisfélagið fari þess á leit við 
stjórnina á íslandi, að hún leyfi innflutn- 
ing á gjafabögglum frá Vestur-lslending- 
um til ættingja og vina á íslandi, sem ekki 
fari fram úr $5—10.00 að verðmæti, toll- 
fritt. T. J. Oleson studdi tillöguna. Dr. 
Beck gjörði breytingartillögu um að mál- 
inu sé vísað til þingnefndarinnar í sam- 
vinnumálinu við Island. Mrs. P. S. Páls- 
son studdi breytingartillöguna og var hún 
samþykt. 

Skrifari minntist á rithanda nafna bók- 
ina og hvatti menn til að sinna þvi máli. 
Hann stakk og upp á, að stjórnarnefnd 
Þjóðræknisfélagsins sé heimilað, að ráða 
mann í Winnipeg til að ganga með bók- 
ina heim til manna og fá þá til að rita 
nöfn sín I hana og borga honum ef þörf 
gerist. Mrs. L. Sveinsson studdi tillöguna 
og var hún samþykt. 

Sigurður Baldvinsson vakti máls á, að 
æskilegt væri, ef að Þjóðræknisfélags- 
nefndin gæti verið sér úti um landabréf af 
fslandi og Almanak Þjóðvinafélagsins og 
kvaðst vera reiðubúinn til að styðja að 



ÞINGTÍÐINDI 


123 


sölu þeirra hér vestra, var málinu og hon- 
um vísaö til útgáfunefndar þingsins. 

W. J. Llndal dómari minntist á samkom- 
una, sem fyrírhuguð væri 30. marz I Play- 
house Theatre hér í borg, er forstööu- og 
söfnunarnefnd kennaraembættisins í ís- 
lenzku við háskólann í Manitoba stæöi 
fyrir, og hvatti fðlk til aÖ fjölmenna á 
samkomuna. Hann benti á, aö þær frú 
DavíÖ östlund og ungfrú Helga Agnes 
Sigurðsson frá New York kæmu báöar til 
aÖ taka þátt í henni og auk þess mundi 
Dr. A. H. Giilson forseti háskðlans hafa 
mikilsvaröandi yfirlýsingu fram að bera, 
sem aö snerti alla Islendinga. 

Skýrsla áhrærandi myndastyttu Leifs 
Eiríkssonar frá nefndinni sem það mál 
hefir með höndum las G. L. Jóhannsson. 

Membei-s of the Leif Eiriksson 
Memorial Committee 

Gentlemen: 

I am sorry to have to report that 
another year has passed without any suc- 
cessful results in this matter. Senator 
Milton C. Young had the bill to locate 
the statue in Washington reintroduced in 
the Senate during the last session of 
Congress. Now the Fine Arts Commission 
insists that a $40.000.00 appropriation for 
the building of the base and preparation 
of the site is necessary. Senator Young 
reports that unless we can make some 
contribution to that it will be difficult 
to obtain passage of the bill with thát 
appropriation. He suggested that if we 
could raise $8000.00 or even $5000.00 it 
would be easier to get favorable action. 
I told him I doubted if we could under- 
take that but that I would submit it to 
the Committee and the convention of the 
Icelandic National League. 

I enclose a copy of a letter from Frede- 
rick F. Hill, director af the Mariners’ 
Museum, Newport News, Va., where the 
statue is now located. He also sent more 
photographs along the lines of the pic- 
tures sent you last year which I am 
sending to Mr. Asmundur Johannsson that 
he may exhibit them at the convention. 
Apparently the statue is well taken care of 
and viewed by many people. 

Now I wish you would give some con- 
sideration as to how to proceed. Do you 
know of any influential Democrat whose 
help we can enlist? Shall we try to raise 
some funds ? Shouid we consider another 


location? Please let me hear from you 
as to what you think best to do. 

Kindest personal regards. 

Sincerely, 

G. GRIMSON 

Einnig las hr. G. L. Jóhannsson afrit af 
bréfi svohljóöandi, frá umsjónarmanni 
minjasafnsins þar sem myndastyttan nú 
er, til Guðmundar dómara Grímssonar: 

The Mariners. Museum, 

Newport News, Virginla. 

January 26, 1951 

The Honorable G. Grimson, 

Justice of Supreme Court 
State of North Dakota 
Bismarck, N. Dak. 

Dear Sir: 

Enclosed are three photographs of 
American and British naval groups with 
the Leif Eriksson monument as a back- 
ground. These pictures are but two of the 
many groups taken by our Museum photo- 
grapher. A large number of other parties 
including many student tours and ships’ 
crews take pictures in a simiiar manner. 

Since 1930, when The Museum was 
founded, the motto is “. . . Devoted To 
The Culture Of the Sea And Its Tribu- 
taries, Its Conquest By Man And Its In- 
fluence On Civilization.” This motto ap- 
pears on our bronze Main Entrance doors 
as shown in the enclosed photograph. A 
Viking long-boat may be seen in the upper 
panel, second from the left. Models are 
also featured in our collections. 

More than 150.000 visitors from all parts 
of the world visit here during the year. 

We believe the above information with 
our previoús photographs will assure your 
Committee of the prominence and distinc- 
tion of the Eiriksson monument. We wish 
to thank you for your inquiries. 

Respectfully yours, 
FREDERICK F. HILL, Director 

G. L. Jóhannsson lagði til og Jón M. 
Ólason studdi, að skýrslunni og afriti 
bréfs Mr. Frederick F. Hill sé veitt mót- 
taka með þakklæti og að nefndin sem 
um styttuna sér, sé beðin að halda starfi 
slnu áfram. Samþykt. 

Alit þingnefndarinnar í útgáfumálinu. 

Framsögumaður séra V. J. Eylands. 

1. Þingið þakkar Gísla Jónssyni ritstjóra 




124 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Tímarits félagsins fyrir ágætt starf hans 
á árinu. 

2. ÞingitS vottar Mrs. P. S. Pálsson þökk 
fyrir dugnatS hennar vitS auglýsingasöfnun 
fyrir Tímariti'ö, og auglýsendunum fyrir 
stutSning þeirra viti rititS. 

3. ÞingitS lýsir ánægju sinni yfir út- 
breitSslu Tímaritsins á Islandi og þakkar 
Þjóöræknisfélagi íslendinga í Reykjavík 
allan stutSning og samvinnu i því sam- 
bandi. 

4. Nefndin lítur svo á, a?S æskilegt væri 
a8 íslenzk kort af mismunandi stærðum 
séu fáanleg hér vestan hafs, og mælist tii 
þess, atS þingiÖ feli DavítS Björnssyni bók- 
sala atS annast innkaup á þeim, og hitS 
sama gildir um Almanak ÞjótSvinafélags- 
ins, sem margir hér vilja gjarnan eignast. 

5. ÞingitS felur væntanlegri stjðrnar- 
nefnd atS annast útgáfu Tímaritsins á 
komandi ári og rátSa ritstjóra. 

6. Nefndin lltur svo á, atS metS tilliti til 
hækkandi vertSlags á öllu sem til prent- 
unar og útgáfu bóka lýtur, þá geti Þjó'S- 
ræknisfélagiö ekki lengur staði'ÍS sig viiS atS 
gefa TímarititS út metS sama vertSi og atS 
undanförnu, og mælir því metS viö þingitS, 
atS vertS þess vertSi hækkati um 50 cent á 
ári. 

Á þingi I Winnipeg, 27. febr. 1951 
BJÖRN STEFÁNSSON 
EINAR MAGNÚSSON 
ÓLAFUR HALLSSON 
PÁLL TH. STEFÁNSSON 
VALDIMAR J. EYLANDS 

J. J. Bíldfell lagtSi til og Th. J. Gíslason 
studdi atS álitiS sé rætt liS fyrir lið. Sam- 
þykt. 

1. litSur samþyktur; 2., 3., 4. og 5. liður 
sömuleiSis. 

Grettir L. Jóhannsson lagSi til aS 6 liö 
nefndarálitsins sé vísaS til væntanlegrar 
stjórnarnefndar ÞjóSræknisfélagsins til at- 
hugunar. Mrs. Backmann studdi tillöguna 
og var hún samþykt. 

Séra Eylands lagSi til, aS nefndarálitiS 
meS áorSinni ráSstöfun sé samþykt. ólafur 
Hallsson studdi tillöguna og var hún sam- 
þykt. 

Nefndarálit útbreiðslumálanefndar. 

FramsögumaSur Einar SigurSsson. 

1. ÞingiS þakkar forseta og starfsnefnd 
ÞjóSræknisfélagsins framkvæmdir þeirra 
á síSastliSnu ári. 

2. ViS finnum hvöt hjá okkur til aS 
þakka Dr. Kolka og öllum sem heimsóttu 
okkur á vegum ÞjóSræknisfélagsins á sIS- 


asta ári og óskum eftir aS áframhald megi 
verSa á slikum heimsóknum, og aS sér- 
staklega verSi lögS áherzla á að fá yngri 
menn og konur til þessara heimsókna til 
aS vekja áhuga fyrir íslenzkum málum 
hjá ungdóminum. 

3. Nefndin leggur áherzlu á, aS vænt- 
anleg stjórnarnefnd geri gangskör aS þvi, 
aS styrkja deildir þær sem uggvænt er 
um, aS geti starfaS án aSstoSar I fram- 
tíSinni, t. d. meS heimsóknum, söngkenslu, 
eSa á annan hátt hátt, sem þörf þykir. 

4. Nefndin leggur til aS stjórnarnefndin 
geri gangskör aS því aS fá nýjustu kvik- 
myndir aS heiman á komandi ári, ef hún 
sér sér þaS fært. 

JÓN M. ÓLASON 
HERDÍS EIRlKSSON 
JÓHANN FRIÐRIKSSON 
T. J. GÍSLASON 
EINAR SIGURÐSSON 

Þorsteinn Gisiason lagSi til aS nefndar- 
álitiS sé rætt liS fyrir liS. Jón M. ólason 
studdi. Samþykt. 

1. liSur samþyktur. 

2. liSur samþyktur. 

3. og 4. HSur sömuleiSis. 

Séra Jóhann FriSriksson lagSi til aS 
nefndarálitiS í heild sé samþykt. GuSbjörg 
SigurSsson studdi. Samþykt. 

Dr. Beck lagSi til og Jðn M. ólason 
studdi, aS fundi sé frestaS til kl. 9.30 á 
miSvikudagsmorgun. Samþykt. 

Á þriSjudagskveldiS hélt Icelandic 
Canadian Club sina árlegu samkomu I 
Fyrstu lútersku kirkjunni. ASsókn var á- 
gæt. Skemtiskráin var sem hér segir: 

O, CANADA 

VOCAL ENSEMBLE, Selection from the 

Gondoliers 

GROUP OF THREE 

PIANO SOLOS .Thora Asgeirson 

ADDRESS .Dr. S. W. Steinson 

VOCAL SOLOS .Elma Gislason 

RITORNO VINCITOR, from Opera Aida 

by Verdi 

AÐ LÖGBERGI 
NÓTT 

ÍSLENZKT VOR 

Music by O. Hallson 
Verses by Dr. S. E. Björnsson 
ICELANDIC COLORED FILMS 

with commentary by Rev. V. J. Eylands 
GOD SAVE THE KING 

Fundur settur kl. 9.30 f. h. miöviku- 







ÞINGTÍÐINDI 


125 


dagsmorgun, 28. febrúar. Fundargjörning- 
ur frá síðasta fundi lesinn og samþyktur. 

Þingskýrsla fjármálanefndar I tveimur 
liSum lögö fram og lesin af Haraldi ólafs- 
syni. 

1. Fjármálanefndin hefir nú yfirfariS og 
athugaS skýrslur féhirSis, fjármálaritara 

og eftiriitsmanns (á eign félagsins a8 
652 Home Street) og finnur þær réttar 
vera. 

2. Fjármálanefndin leggur til, aS fjár- 
hagsskýrslur embættismanna ÞjóSræknis- 
félagsins séu viSteknar og samþyktar eins 
og þær liggja fyrir I hinu prentaöa formi. 

SIGURÐUR EINARSSON 

H. ÓLAFSSON 

GRETTIR EEO JÓHANNSSON 

Haraldur ólafsson framsögumaður álits- 
ins gjörSi tillögu um, aS þaS sé samþykt. 
Jðn M. ólason studdi. Samþykt. 

Arinbjörn S. Bárdal mintist á hermanna 
minnisvarSa Einars Jónssonar, er hann 
gerSi til minningar um vestur-íslenzka 
hermenn, sem féllu f fyrra alheims strfS- 
inu, samkvæmt samtali viS íslendinga í 
Winnipeg og lagSi til aS væntanlegri fram- 
kvæmdarnefnd ÞjðSræknisfélagsins væri 
faliS aS athuga þaS mál. Mrs. E. P. Jóns- 
son studdi tillöguna og var hún samþykt. 

Mrs. S. E. Björnsson mintist á aS Þór- 
arinn GuSmundsson f Reykjavík hefSi 
samiS ný lög viS tvö vfSkunn íslenzk kvæSi 
og látiS hljómfesta þau á plötur og gefiS 
allan söluarS þeirra f Canada og Banda- 
ríkjunum ÞjóSræknisfélagi Islendinga í 
Ameríku og lagSi til aS þingiS vottaSi hr. 
Þórarni GuSmundssyni þakklætl sitt fyrir 
þessa höfSinglegu gjöf og hlýhug þann, 
sem aS hún bæri vott um, og aS málinu 
sé aS öSru leyti vfsaS til væntanlegrar 
framkvæmdarnefndar félagsins. Dr. Beck 
studdi tillöguna, og var hún samþykt. 

Skýrsla milliþinganefndar 
í námsstyrksmálinu. 

NEFNDARALIT 

Milliþinganefndin sem skipuS var á sfS- 
asta þingi ÞjóSræknisfélagsins til þess aS 
athuga möguleikana á því, aS greiSa götu 
einhvers íslendings — manns eSa konu — 
er líklegur þætti til aS rySja sér braut á 
sviSi listarinnar, kom saman á fund 27. 
júní. 

Á þinginu hafSi veriS dregin athygli 
aS þessu námsfólki: 

Lorne Stefánsson, Selkirk, Man. 

ólafi N. Kárdal, Gimli, Man. 

Thoru Ásgeirson, Winnipeg, Man. 


Nefndarálit. 

1. Milliþinganefndin tjáir sig hlynta þvf 
aS ÞjóSræknisfélaglS beiti sér nú þegar 
fyrir stofnun listamannasjóSs meS almenn- 
um samskotum. 

2. Þar sem einn af þessum áminstu 
nemendum stundar nú framhaldsnám í 
sinni grein, nefnilega ólafur N. Kárdal, 
finnst nefndinni sanngjarnt aS honum sé 
veittur styrkur eins fljótt og unnt er. 

3. Ennfremur mælir nefndin meS því aS 
ÞjóSræknisfélagiS stuSli aS því aS Lorne 
Stefánsson komi fram á samkomum hér f 
borg viS fyrsta tækifæri, í þeim tilgangi 
aS fólk megi kynnast list hans, og ef taliS 
verSur æskilegt, aS hann njóti einnig náms 
styrks síSar meir. 

Þetta nefndarálit var undirskrifaS af 
fjórum meSlimum nefndarinnar: 

ÓLÍNA PÁLSSON 
INGIBJÖRG JÓNSSON 
HÓLMFRÍÐUR DANlELSON 
JÓNBJÖRN GlSLASON 

FormaSur nefndarinnar, Trausti ísfeld, 
var ekki samþykkur nefndarálitinu f heild. 

Þetta nefndarálit var lagt fram fyrir 
stjórnarnefnd ÞjóSræknisfélagsins á fundi 
þeirra í júlí, meS þaS fyrir augum, aS ef 
eitthvaS ætti aS gera f þessu máii væri 
æskilegt aS láta þaS ekki bíSa til næsta 
þings. 

Á þeim fundi mættu fyrir hönd milli- 
þinganefndarinnar, Jónbjörn Gíslason, 
HólmfríSur Daníelson og Ingibjörg Jóns- 
son, sem einnig er meSlimur stjórnar- 
nefndarinnar. 

MáliS fékk daufar undirtektir á fundi 
og er milliþinganefndinni ekki kunnugt 
um hvaSa ákvarSanir hafa veriS teknar f 
því. 

HÓLMFRÍDCR DANlELSON, 
skrifari nefndarinnar. 

Mrs. L. Sveinsson lagSi til aS álitiS sé 
rætt liS fyrir liS, Einar Vigfússon studdi. 
Samþykt. 

1. liSur samþyktur. 

Um annan liS urSu allmiklar umræSur 
og hann svo samþyktur. 

3. liSur samþyktur. 

Mrs. L. Sveinsson lagSi til, aS nefndar- 
álitiS f heild sé samþykt. Eiríkur Vigfús- 
son studdi. Samþykt. 

Ólafur Hallsson lagSi til aS milliþinga- 
nefndin, sem starfaS hefSi í málinu á síS- 
asta ári sé endurkosin. Mrs. Herdfs Eiríks- 
son studdi tillöguna og var hún samþykt. 



126 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Samvinnumál við fsland. 

Dr. Beck framsögumaSur. Álit nefndar- 
innar var í 9 liSum og var samþykt að 
ræða það liS fyrir liS. 

1. ÞingiS þakkar ÞjóSræknisfélaginu á 
Islandi, ágæta samvinnu og alla vinsemd 
þess og gestrisni í garS Vestur-lslendinga. 

2. ÞingiS lætur í ljósi ánægju sína yfir 
heimsókn ágætra gesta af Islandi á liSnu 
ári, þeirra Pálma Hannessonar rektors og 
frúar hans, Dr. Alexanders Jóhannessonar 
rektors, herra Sigurgeirs SigurSssonar 
biskups og frúar hans. Helga Tryggvason- 
ar kennara og Einars E. Sæmundssonar 
skógræktarfræSings og þakkar þeim öll- 
um komuna, sem styrkt hafa tengslin viS 
heimalandiS. 

3. ÞingiS þakkar sérstaklega komu Páls 
V. G. Kolka læknis og mikilvægt kynn- 
ingarstarf hans meS ferSum og fyrir- 
lestrahöldum á vegum félagsins. 

4. ÞingiS fagnar yfir því. aS fjöldi 
Vestur-fslendinga hefir á liSnu ári heim- 
sótt ættjörSina, meSal þeira dr. S. E. 
Björnsson og frú, Ólafur Hallsson, Skúli 
Sigfússon, FriSrik P. SigurSsson og dóttir, 
Ásgeir Jörundsson, Árni Eggertsson og 
frú, Halldór Swan og fleiri, og þakkar þaS 
kynningarstarf til eflingar sambandinu 
viS heimaþjóSina, sem heimfarendur þess- 
ir hafa innt af hendi. 

5. Vegna ítrekaSra fyrirspurna úr mörg- 
um áttum, víkur þingiS þeirri bendingu 
tii væntanlegrár stjórnarnefndar, aS hún 
sendi þá spurningu til stjórnar fslands, 
um hendur sendiráSsins I Washington, 
hvort ekki sé unt aS leyfa frjálsar send- 
ingar á gjafaböggium til íslands sem eigi 
fari yfir $10.00 aS verSiagi. 

6. ÞingiS dregur á ný athygli félags- 
fólks og annara Vestur-fslendinga aS 
námsstyrk þeim og öSrum hiunnindum, 
sem vestur-íslenzku námsfóiki stendur til 
boSa viS Háskóla Islands, eins og áSur 
hefir auglýst veriS, og felur væntanlegri 
stjórnarnefnd aS tilkynna þetta deildum, 
hérlendum skólum og almenningi á sem 
heppilegastan hátt. 

7. (A) ÞingiS hvetur félagsfólk og aSra 
Vestur-íslendinga til þess aS gjörast fé- 
lagar í Skógræktarfélagi íslands og stySja 
með þeim hætti þá fögru hugsjón „aS 
klæSa landiS". 

7. (B) Nefndin leggur til, aS af fé því, 
sem ÞjóSræknisfélagið á heima á fslandi sé 
væntanlegri stjórnarnefnd faliS aS gefa I 
nafni þess 5000 krónur I sjóS Skógræktar- 


félags íslands, og mælist jafnframt til þess 
viS stjórn Skógræktarfélagsins, aS því fé 
verSi variS til byrjunar á ræktun skógar- 
bletts á Þingvöllum I nafni Vestur-íslend- 
inga. 

8. ÞingiS hvetur á ný til þess, aS vænt- 
anleg stjórnarnefnd leiti fyrir sér um út- 
vegun kvikmynda af fslandi I litum til 
notkunar í útbreiSslustarfi féiagsins. 

9. ÞingiS vill enn á ný minna á þá hug- 
mynd aS æskilegt væri, aS félagiS bySi 
vestur um haf á vegum sínum til kynn- 
ingarstarfs og annarar útbreiSslustarf- 
semi, karli eSa konu frá íslandi, sem lík- 
legust væru til eflingar þeiri starfsemi 
og eigi um þaS samvinnu viS Þjóðræknis- 
félagiS á fslandi. 

RICHARD BECK 
MARJA BJÖRNSSON 
ÓLAFUR HÁLLSSON 
EIRÍKUR VIGFÚSSON 
H. G. SIGURÐSSON 
G. L. JÖHANNSSON 

Allir liSirnir samþyktir og nefndarálitiS 
I heild svo samþykt, samkvæmt tillögu frá 
Dr. Beck, sem G. L. Jóhannsson studdi. 

Grettir L. Jóhannsson las bréf frá 
Þórarni GuSmundssyni í Reykjavik til 
stjórnarnefndar ÞjóSræknisfélagsins, svo- 
hljóSandi: 

£g ieyfi mér hér meS aS biSja háttvirta 
stjórn ÞjóSræknisfélagsins aS þyggja aS 
gjöf útgáfurétt í Bandaríkjum NorSur- 
Ameriku og Kanada ásamt rétti til vél- 
upptöku og flutnings þar á tveimur meS- 
fylgjandi sönglögum, er ég hefi samiS. 
Lögin eru viS hin alkunnu islenzku kvæði: 
„Ó, fögur er vor fósturjörS" — og er lagiS 
sungiS af Einari Sturlusyni óperusöngvara, 
og „Land míns föSur“ — sungið af GuS- 
mundi Jónssyni söngvara. 

Þessi réttindi aS sönglögunum eru gefin 
ÞjóSræknisfélaginu til ævarandi eignar, 
og rennur þannig allur ágóSi af sölu, upp- 
töku og flutningi laganna i nefndum 
löndum til ÞjóSræknisfélagsins. 

Jafnframt þvi að biSja yður aS veita 
þessari gjöf viStöku árna ég ÞjóSræknis- 
félaginu allra heilla og óska þess, aS starf 
þess aS þjóðræknismálum megi ganga sem 
ailra bezt og verSa sem giftusamlegast 
bæSi fyrir íslendinga austan hafs og 
vestan. MeS vinsemd og virðingu, 
Reykjavík, 29. nóvember 1950 

Þórarinn Guðmundsson (sign) 




ÞINGTÍÐINDI 


127 


Fundi var frestaS kl. 1.30 e. h. 

Fundur settur kl. 2 e. h. 28. febrúar 
1951. Fundargjörningur frá síSasta fundi 
lesinn og staSfestur. 

Næsta viöfangsefni þingsins samkvæmt 
lögum félagsins var kosning embættis- 
manna og var fyrverandi stjórnarnefnd 
félagsins öll endurkosin. Það er: 

Forseti, séra Philip M. Pétursson 
Varaforseti Dr. Tryggvi J. Oleson 
Skrifari, J. J. Bíldfeil 
Varaskrifari, frú E. P. Jónsson 
FéhirSir, Grettir L. Jóhannsson 
VaraféhirSir, Grettir Eggertsson 
Fjármálaritari, GuSmann Levy 
Varafjármáiaritari, Árni G. Eggerts- 
son, K.C. 

Skjala og eigna umsjónarmaSur 
Ólafur Pétursson. 

YfirskoSunarmaÖur, sá af núverandi 
yfirskoSunarmönnum félagsins, sem aö 
ekki hafSi útent kjörtímabil sitt. 

Saga fslentlinga í Norður Pakota 

Þingnefndin f því máli lagSi fram svo- 
hijóöandi álit: 

Nefndin metur aS verSleikum þaS kynn- 
ingarstarf í þágu Islendinga, sem Mrs. 
Þorsteina Jackson Walters hefir veriö aS 
vinna, og er hlynt því, aS ÞjóSræknisfé- 
lagiS leggi eftir föngum liS útgáfu hins 
nýja enska rits hennar um sögu íslendinga 
í NorSur Dakota. Leyfir því nefndin sér 
aS leggja til, aS væntanlegri stjórnarnefnd 
sé heimilaS aS styrkja þetta útgáfumál 
með fjárframlagi eftir því sem ástæSur 
leyfa, og vinni aS málinu aS öSru leyti I 
sambandi viS deildina ,,Báran“. 

RICHARD BECK 
INGIBJÖRG JÓNSSON 
T. J. OLESON 
T. J. GÍSLASON 
MARJA BJÖRNSSON 

Dr. Beck lagSi til aS nefndarálitiö sé 
samþykt, Mrs. E. P. Jónsson studdi. Sam- 
þykt. 

IRÆÐSLFMÁL 
Alit fræðslumálanefndar. 

1. Nefndin lætur í ljósi þakklæti sitt til 
Dr. P. V. G. Kolka fyrir starf hans hér 
vestra, og hina itarlegu skýrslu hans yfir 
þaS. 

2. Nefndin heimilar framkvæmdarnefnd 


ÞjóSræknisfélagsins, ef hún sér sér þaS 
fært, aö ráSa mann, annaðhvort héSan, eða 
aS heiman, fyrir lengri eða skemmri tíma 
til þess aS ferSast um bygðirnar, efla fs- 
lenzku kenslu, safna sögulegum fróSleik 
í íslenzkum munum, og yfirleitt styrkja 
þjóSræknisviSleitni. Nefndin telur þaS 
sjálfsagt aS, ef hæfur maSur fengist þá 
mundu deildir félagsins aS sjálfsögSu vera 
fúsar til aS taka þátt í þeim kostnaði, sem 
á fellur. 

3. Nefndin hvetur ÞjóSræknisfélagiS og 
deildir þess til aS útbýta kenslubókum 
hvar sem þær geta orSiS aS gagni. 

4. Nefndin leggur til, aS þingiS feli 
skrifara aS þakka skriflega fyrir sýnis- 
horn af kenslubókum, sem aS skólastjóri 
Melaskóla, Arngrímur Kristjánsson, af- 
henti Mrs. S. E. Björnsson sem gjöf til 
Þjóðræknisfélagsins, og fyrir hiS góSa boS 
hans, að útvega eins margar bækur af 
þessu tagi, og ÞjóSræknisfélagiS óskaSi 
eftir. 

5. Llka lætur-nefndin í ljósi þakklæti til 
Helga Elíassonar fræSslumálastjóra fyrir 
boS hans, að senda hingaS hreyfimyndir 
af Islandi til kensluafnota. 

Á þingi í Winnipeg, 28. febrúar 1951 

T. J. OLESON 
MRS. S. E. BJÖRNSSON 
MRS. INGIBJÖRG JÓNSSON 
MRS. L. SVEINSSON 
JÓNATAN TÓMASSON 

NefndarálitiS var rætt liS fyrir liS og 
samþykt I heild samkvæmt uppástungu 
frá Jóni M. Ólasyni, er Stefán Einarsson 
studdi. 

Uppástunga frá Einari P. Jónssyni um, 
aS íslenzku blöðin fái eftirfarandi þing- 
skjöl til birtingar nú þegar. Skýrslu Páls 
Kolka læknis, erindi frú Marju Björnsson 
um skógrækt Islands, og kveðju-erindi frá 
The Society for the Advancement of 
Scandinavian Study. Gtsli Jónsson studdi 
tillöguna og hún var samþykt. 

Jón Jónsson bókavörSur gat þess, aS 
undanfarandi hefSi hr. Lárus ólafsson á 
Akranesi á íslandi sent nýjar bækur aS 
gjöf til Þjóðræknisfélagsins, eSa bóka- 
safns þess, og lagSi til, aS þingið viður- 
kendi þennan höfSingsskap og velvild meS 
því aS greiða Lárusi þakklætis atkvæSi. 
Dr. Beck studdi tillöguna og var hún sam- 
þykt meS því aS menn stóSu á fætur. 

Jón Jónsson gerSi uppástungu um, aS 



128 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


annar liðurinn í þingskýrslu bðkasafns- 
nefndarinnar sé tekinn til yfirvegunar á 
ný, Pétur N. Johnson studdi tillöguna, 
sem var samþykt. 

Jón Jðnsson gerSi þá breytingartillögu 
viS liíinn, a'ð mönnum sé heimilt að nota 
bókasafnsherbergið á miðvikudagskveld- 
um frá og eftir klukkan átta. Breytingin 
var samþykt, og nefndarálitiS í heild aftur 
samþykt. 

Forseti skýrSi frá aS formleg tilkynn- 
ing hefSi komiS frá deildinni ,,Frón“ I 
Winnipeg um aS á þessu þingi yrSi borin 
fram tillaga frá deildarinnar hálfu um 
aS breyta verSi 21. grein ÞjðSræknisfélags 
laganna og baS framsögumann þess máls 
aS gjöra þaS nú. 

Mrs. Ingibjörg Jónsson tók til máls og 
gerSi uppástungu um, aS síSasta máls- 
greinin I 21. grein ÞjóSræknisfélags lag- 
anna, sem svo hljóSar: „AtkvæSaumboS 
þessi gilda aðeins fyrir deildir utan Win- 
nipeg-borgar“, sé strikuS út. Dr. Beck 
studdi tillöguna og var hún samþykt meS 
meira en tveimur þriSju atkvæSa. 

Gisli Jónsson stakk upp á, aS stjórnar- 
nefnd ÞjóSræknisfélagsins sé faliS aS á- 
kveSa staS og tíma, hvar og hvenær næsta 
þjóSræknisþing verSi haldiS, þegar rikis- 
ritari Kanada hefSi samþykt lagabreyt- 
inguna frá 1950. G. L. Jóhannsson studdi 
tillöguna. Mrs. Backmann gerSi þá breyt- 
ingartillögu, aS þingiS sjálft ákveSl hvar 
og á hvaSa tíma aS þingiS sé haldiS. 
Breytingin samþykt. 

Th. J. Gíslason gerSi tillögu um aS næsta 
þjóSræknisþing verSi haldiS fyrripart af 
júni. Breytingartillaga frá G. L. Jóhanns- 
syni aS 33. ársþing ÞjóSræknisfélagsins 


verSi haldiS 25., 26. og 27. febrúar 1952. 
Sú breyting var feld. Samþykt var aS 
halda næsta þjóSræknisþing I Winnipeg, 
I júnimánuSi 1952. 

Fundi frestaS til kl. 8 e. h. 

Fundur settur kl. 8 e. h. í Fyrstu lút- 
ersku kirkju á Victor Street. 

Jón Jónsson gjörSi tillögu um aS stjórn- 
arnefnd ÞjóSræknisfélagsins sé faliS aS 
ganga frá öllum fundargjörningum, sem 
ókláraSir séu. GuSmann Levy studdi. 
Samþykt. Svo hófst skemtiskrá kveldsins, 
sem Dr. T. J. Oleson stýrSi og var hún 
sem fylgir: 

EINSÖNGUR, Ungfrú Ingibjörg Bjarnason 
UPPLESTUR, Herra Ragnar Stefánsson 
FÍÓLlN SOLO, Herra Pálmi Pálmason 
RÆÐA, Herra Valdimar Björnsson 

EINSÖNGUR, Herra Albert Halldórsson 
Frú W. Kristjánsson spilaSi. undir 

Þegar skemtiskránni var lokiS, kvaddi 
forseti ritara til aS bera fram nöfn heiS- 
ursfélaga og voru þau þessi: Dr. A. H. S. 
Gillson, Winnipeg; Arinbjörn S. Bárdal, 
Winnipeg; ólafur Pétursson, Winnipeg. 
Forseti bar nöfn þessara manna hvert um 
sig, undir þingiS til samþyktar. Fyrst Dr. 
A. H. S. Gillson, sem aS Grettir L. Jó- 
hannsson studdi, þá Arinbjörn S. Bárdal, 
sem Dr. Richard Beck studdi, og Ólaf 
Pétursson, sem aS Einar Páll Jónsson 
studdi og var útnefning allra mannanna 
samþykt af þinginu meS dynjandi lófa- 
klappi. Og svo var þinginu slitiS meS þvi aS 
syngja þjóSsöng Breta og Eldgamla ísa- 
fold. 

PHILIP M. PÉTURSSON, forseti 
JÓN J. BÍLDFELL, skrifari 


Bækur og rit — NiSurlag frá bls. 99 

Kvöldvaka er fyrst og fremst bókfræSi- 
rit líkt og „The Bookman". Hún talar um 
bækur, bókaútgáfu, bókagerS og margt 
fleira, sem bókhnýsnir menn hafa gaman 
af aS stinga nefinu inn í. Eru þar ðneitan- 
lega margar skarpar og þarfar athuganir 
um menn og málefni, venjur og siSi I 
ræSum, riti og útvarpi. Ritstjórinn er ber- 
orSur og hispurslaus um þaS, er honum 
finst miSur fara, en öllu þó í hóf stilt og 
án hlutdrægni. En hann er engu síSur 
örlátur á lofiS — klappar oftar á vangann 
en hann gefur kinnhest. Flest og best i 
Kvöldvöku er eftir ritstjórann sjálfan, en 
þó eru þar ágætar ritgjörSir eftir séra 


Benjamín Kristjánsson og einhverja fleiri. 
Þá eru þar nokkur kvæSi eftir ýmsa höf- 
unda, en fremur litiS kveSur aS flestum 
þeirra. Þ6 öllum ritgjörSum og kvæSum 
væri slept, á Kvöldvaka samt erindi til 
bókamanna eins lengi og ritstjórinn er 
eins vel vakandi og í þessum fyrsta ár- 
gangi. Innan um smápistlana um bækur 
yfirleitt væri t. d. gaman aS sjá meira um 
sjaldgæfar útgáfur, skritnar bækur, privat 
prentanir, gleymda höfunda og bækur, sem 
aS likindum verSa aldrei prentaSar aftur, 
með smá ljósmyndum af síðum eSa síSu- 
pörtum, ef kostnaöurinn er ekki ritinu 
um megn, og svona mætti lengi telja. En 
hér er blaSiS á enda, sögSu bréfritararnir 
í gamla daga. G. J. 





FÉLAGATAL 1951 


17 


• Premium Quality Vegefables 

• Bonded Baby Beef 

• Signature Coffee 

• Everyday Low Prices 

J hop-Easy 

STORES LIMITED 


YOUR CAR . . . 

Too many cars go to garages for the 
same reason that too many human beings 
go to hospitals — they never get proper 
attention! There’s a good slogan for 
both cars and people — "Upkeep Keeps 
Them Out." For both safety and economy 
keep your car in tip-top shape. 

D R E W R Y S 

Maniioba Division, Western Canada Breweries Limited 





18 


AUGLÝSINGAR 















FÉLAGATAL 1951 


19 


Seattle, Wash. 
Thórir Björnsson 
Mrs. Margrét Benedictsson 
B. J. Einarsson 
Mrs. Helga K. Sumarliöa- 
son 

B. X. Einarsson 
Jóhann StraumfjörtS 

St. Paul, Minn. 

Minnesota Historical 
Society 

Topeka, Kans. 

J. B. Linderholm 

Toppenish, Wash. 

Mrs. Bergþóra Benedictson 

T pham, N. Dak. 

E. J. BreiöfjörtS 

Virginin. Minn. 

Magnús Magnússon 


Washington, D. C. 
John M. Echols 
Mrs. Mekkin S. Perkins 
Mrs. Shirley Block 

Wiillamsburg, Va. 

Próf. Jess H. Jackson 

Woodbridge, Mass. 

J. B. Skaptason, Ph.D. 

5. DEILDIR 

Deildin Báran. 
Mountain, N. Dak. 

G. J. Jónasson, forseti 

H. B. Grímsson, skrifari 
Jóhannes Anderson, 

féhiröir 

P. B. Ólafson, fjármála- 
ritari. 

Heiöursmeðlimir 
Dr. and Mrs. Richard 
Beck 


G. Grímsson, dómari 
Chr. IndriÖason 

Mr. ond Mrs. Kr. K. 
Kristjánsson 

H. T. Hjaltalín 

MeðUmir 

Joe Gestson 
Stefán Thordarson 
Leó Melsted 
Viihjálmur Melsted 
Lári Johnston 
S. S. Kristjánsson 
F. M. Einarsson 
F. A. Björnsson 
Haraldur Ólafson 
Stefán IndriSason 
Helgi Björnson 
B. S. GuÖmundsson 
Mrs. B. S. GuÖmundsson 
Sigm. Guðmundsson 
Helgi Laxdal 
Lourince Guðmundson 
Erling Guðmundson 
Kenneth Indriðason 













20 


AUGLÝSINGAR 


Compliments of . . . 

ROSE 

ARLINGTON 

WONDERLAND 

WEST END LEADING THEATRES 


Compliments of 

Manitoba Bridge & Engineering Works 

Limif'ed 

DESIGNERS AND MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL, 
MINING AND GRAIN ELEVATOR EQUIPMENT 
GREY IRON AND ALLOY CASTINGS, BOLTS AND SPIKES 
CUSTOM GALVANIZING 

Winnipeg, Manitoba 





FÉLAGATAL 1951 


21 


H. G. GuSmundson 
Pétur ólason 
Jón ólason 
Hermann Bjarnason 
B. F. Olgeirsson 
Joe Peterson 

Rev. & Mrs. E. H. Fáfnis 
A. M. Ásgrímsson 
ólafur Thorsteinson 
Ted Vatnsdal 
O. G. Johnson 
Steini Goodman 


S. F. Steinólfson 
C. S. GuSmundson 
Einar J. Mýrdal 
Mrs. J. Th. Johnson 
B. S. Sigfússon 
W. M. AustfjörS 
Gestur Gestsson 
S. S. Johnson 
W. K. Haldórsson 
Leó Laxdal 
Silvía Johnson 
Jóhann Geir 


John Benjamínson 
Clarence Jenson 
V. S. Hansson 
Mrs. A. J. Byron 
Teitur Ásmundsson 
H. Ásgrímsson 
Mrs. Anna Grímsson 
Mfs. Kristín Goodman 
V. A. Björnsson 
S. K. Johnson 
H. M. Jónasson 
J. E. Hallgrímsson 












22 


AUGLÝSINGAR 




*lfau laiil aluAayi enjxuj, 

FORT GARRY 
COFFEE 









FÉLAGATAL 1951 


23 


Helgi Reykdal 
W. M. SigurSsson 
Skúli Stefánsson 
John H. Axdal 
B. C. Björnsson 
J. J. Erlendsson 
Dagbjartur GuÖbjartson 
John Goodman 
S. A. Björnsson 
M. F. Björnsson 
Árni Jóhannesson 
Matte Björnsson 
Björn Stefánsson 

G. D. Grímsson, 

Mozart, Sask. 

F. E. Scheving 
Krist. Kristjánsson 
Leonard GutSmundsson 
V. G. Guömundsson 
Freda Eggerts 
Alle Bjarnason 
Ole Johnson 
J. K. Hall 
Mrs. Kristín Gestson 
J. K. ólafsson 

H. S. Walter 


Alii Johnson 
Frank Hall 
Joe W. Hall 
Margrét Guömundsson 
Alvin Melsted 
Oddur Sveinsson 
Gamalíel Thorleifsson 
T. M. Thorsteinson 
Fred Snowfeld 
B. S. Núpdal 
J. J. Myris 

Mcðlimaskrá ,,Vestrn“, 
Seattle, 1952 

Tryggvi Anderson 
Mrs. María Anderson 
John Ásmundsson 
Mrs. J. Ásmundsson 
Miss Kristbjörg Ásmunds- 
son 

ólafur Bjarnason 
Mrs. O. Bjarnason 
Tani Björnsson 
Mrs. Sigrid Björnsson 
S. H. Christianson 


Mrs. S. H. Christianson 
F. J. Frederickson, 
Everett, Wash. 

Mrs. F. J. Frederickson, 
Everett, Wash. 

Ágúst H. Hanson 
Milton Hallgrlmsson 
Mrs. Ester Hallgrímsson 
Mrs. J. P. Woll 
Steve B. Johnson 
Mrs. Steina Johnson 
Kjartan J. Johnson 
Miss Brynhildur Jónsson 
Miss Ingibjörg Johnson 
Mrs. Agle Jacobson 
Mrs. Sigurlaug Johnson 
B. O. Jóhannsson 
Mrs. B. O. Jóhannsson 
J. A. Jóhannsson 
Josephine Jóhannsson 
Hannes Kristjánsson 
Mrs. Kristln Kristjánsson 
Jóhann Kárason 
Mrs. GuÖbjörg Kárason 
Jón Magnússon 
Mrs. Guörún Magnússon 


Phone 44 395 and 43 527 

M. Einarsson Moiors Lid. 

Distributors 

KAISER and FRAZER AUTOMOBILES 

The Cars with 

Distinction - Style - Economy 

IMMEDIATE DELIVERY 

Showroom. 445 River Avenue 


Special attention to all Hospital, Train 
and Advance Calls 

Anytime Anywhere 

SARGENT, TRANSIT & 
SILVERLINE CABS 

Phone 204 84S—5 Lines 

Two-Way Hadio for Courteous, 
Dependable and Better Service. 



WHITE'S SERVICE 
STATION 

A Complete Service for Your Car 

Maryland and Sargent 

Winnipeg, Man. 

C. W. White Phone 37 553 


Compliments of 

INTERLAKE BUS LINES 

1477 ERIN ST. WINNIPEG 

Phone 727 618 

ROY HALLDORSON, President 



Phone 21 801 

Green's Siove & Furnace 
Limited 

The Lalesl in Coal and Oil 
Burning Furnace Units 

Repair Parts Supplied for All Makes of 
Stoves, Heaters, Furnaces and Boilers 

975 Logan Ave. Winnipeg, Man. 


GOODALL PHOTO 

COMPANY 

Framkalla mynda-filmur. 

Stækka myndir. Gera við 
myndavélar, o. fl. 

321 CARLTON ST„ WINNIPEG 

Phone 928 927 W. Goodall, eigandi 













24 


AUGLÝSINGAR 


















FÉLAGATAL 1951 


25 


H. E. Magnússon 
Mrs. Hanna Magnússon 
Jónas J. Middal 
Mrs. J. J. Middal 
Lillie Pétursson 
Sveinn G. Richter 
Mrs. Emma Scheving 
Steve Scheving 
Mrs. Anna Scheving 
SigurSur SigurSsson, 
Calgary, Alta. 

Mrs. Ragnh. SigurSsson, 
Calgary, Alta. 

Óskar SigurSsson 
Mrs. O. SigurSsson 
Beggi SigurSsson 
Mrs. Ruth SigurSsson 
Mrs. ína Stefánsson 
SigurSur S. Thordarson 
Björg Thordarson 
Kristinn Thorsteinsson 
Mrs. Elín Thorsteinsson 
Karl F. Frederick 
Miss Inga Matthiasson 
Pálmi Pálmason 
Mrs. P. Pálmason 
GIsli Árnason 
Mrs. G. Árnason 
Rev. Kolbeinn Sæmunds- 
son 

Kjartan Bjarnason 
Mrs. Solveig Olson 
Rev. G. P. Johnson 
Mrs. Margrét Johnson 
Sigrún H. Friðriksdóttir 
Einar M. Jóhannsson 
T. E. Samúelsson 
Mrs. T. E. Samúelsson 
Mrs. Guðrún Page 


Mrs. Anna Hanley 
Stefán Guðjohnsen 
Mrs. Jean Guðjohnsen 
Einar Þ. Guðjohnsen 
Mrs. Anna Vatnsdal 
Mrs. Sarah Johnson 
Edward Carl La Vogue 
Sigurður Pétursson, Ph. D. 
Reykjavík 

Mrs. Margrét Wandy 
Mrs. Dóra Roswiek 
Þór Guðjónsson 
Mrs. Elsa E, Guðjónsson 
Christian Sivertz 
Mrs. Svava Valfells, 
Reykjavík 
Jón B. Valfells, 

Reykjavík 
Sveinn B. Valfells, 
Reykjavík 
Mrs. Helga Vaifells, 
Reykjavík 

Mrs. Freda MacDonald 
Sarah Erlendsson 
K. J. Johnson 
Walter Franks 
Mrs. Sigga Franks 
Tracy T. Christianson 
Ragnar Thordarson 
Benedikt A. Elíasson 
Ester Sigurðsson 
Baldur Á. Gudjohnsen 
Pétur Hallgrímsson 
George Sigmar 
Rev. Eric Sigmar 
Mrs. Svava Sigmar 
Mrs. Guðriður Eiríksson 
Mrs. Arndís Óiafsson 


Heiðursmeðlimir 

Mrs. Anna Thordarson 
Mrs. K. Frederick 
Halldór Sigurðsson 
Gunnar Matthíasson, 

Los Angeles 

Mrs. Guðný Matthíasson, 
Los Angeles 
Miss Josefine Josephson 
Mrs. Helga Johnson 
Mrs. Jakobína Johnson 

Stjórnarnefnd pjóðræknis 
deildarinnar Fróns 
fyrir árið 1952 
|Forseti, 

Ingibjörg Jónsson, 

Ste. 12 Acadia Apts. 
Vara-forseti 
Eric ísfeld, 

933 Sherburn St. 
Skrifari 

Heimir Thorgrímsson, 

627 Agnes St. 
Vara-skrifari 
Prðf. Áskell Löve, 

636 Gertrude St. 
Gjaldkeri 

Jochum Ásgeirsson, 

Ste. 4 Acadia Apts. 
Vara-gjaldkeri 
Pétur J. Pétursson, 

534 Dominion St. 
Fjármálaritari 
Jón Jónsson, 

735 Home St. 


SARGENT ELECTRIC 
& RADIO CO. LTD. 

Ef þér þurfið að fá gert við eitt- 
hvað sem að rafnotkun lýtur. 

Símið 22 318 

REFRIGERATORS - OIL BURNERS 
RANGES - WASHING MACHINES 

609 SARGENT AVE. 


f kkáic FURNITURE 

lAn 3 & RADIO Co. 

Winnipeg’s Foremost Radio Service 

R.C.A. VICTOR - WESTINGHOUSE 
ELECTROHOME - APPLIANCES 
RADIOS 

Phone 24 943 859 Sargenl Ave. 



ELECTKICIAlV 

J. Asgeirsson G. Levy 

685 Sargenl Ave. Phone 26 626 


Telephone 924 624 

a Rubber Stamps 

Stencils - Seals 
Celluloid Buttons 

S. O. BJERRING 

Canadian Slamp Co. 

324 Smith St. WINNIPEG 











26 


AUGLÝSINGAR 


Best wishes to the . . 


ICELANDIC NATIONAL LEAGUE 


The Western Supplies (Manitoba) Limited 

PLUMBING AND HEATING SUPPLIES 
PIPES, VALVES AND FITTINGS 


PHONE 934 441 


460 SARGENT AVE., WINNIPEG 



Phone 37 187 576 Wall Sireeí 

Branch Offices: 

REGINA, SASK. — SASKATOON, SASK. 


Winnipeg 


We Help You 
Plan Your 
New Home 


Buildings 


& SUPPLY 



CO. LTD. 


Yards Throughout the West 

Head Office: 720 Royal Bank Building, Winnipeg 

Phone 928 123 






FÉLAGATAL 1951 


27 


Vara-fjármálaritari 
Próf. Tryggvi J. Oleson, 
484 Montague Ave. 
Bókavöróur 
Jón Jónsson, 

735 Home St. 

Þjóðræknisdeildin „Prón'* 
Meðlimaskrá fyrir árið 
1951 

Ævifólagar 

Grettir L. Jóhannsson 
Philip M. Pétursson 
Grettir Eggertsson 
Walter Jóhannsson 

Hildur Árnason 
Hannes Anderson 
Sigurður Anderson 
Sigurveig Árnason 
Þorsteinn Árnason 
Kristín Árnason 
Joohum Ásgeirsson 
Ingibjörg Ásgeirsson 
Jón Ásgeirsson 
Oddný Ásgeirsson 
A. S. Bardal 
Jóhann Th. Beck 
Mrs. J. Th. Beck 
Rafnkell Bergsson 
Andrés Björnsson 
Rósa Björnsson 
Gunnar Brynjólfsson 
Daví‘8 Björnsson 
Rósa Björnsson 
Lárus Björnsson 
Hjörtur Brandson 


Magnús Brandson 
Oddur Brandson 
Ingibjörg Butler 
John Butler 
S. Backmann 
ólafur Björnsson 
Hjörleifur Björnsson 
(Nú dáinn) 

Svava Bonnel 
Jón Benediktsson 
María Björnsson 
Jóhannes Christie 
Friðmunda Christie 
Jón Christophersson 
Sigurður Christophersson 
Jónas Davíðsson 
Sína Dunning 
RagnheiSur Davíösson 
H. F. Danielsson 
Gestur DavíSsson 
C. O. Einarsson 
Árni G. Eggertson, K.C. 
Maja Eggertson 
Jón Einarsson 
Gunnar Erlendsson 
Valdimar J. Eylands 
Kristinn Eyjólfsson 
GuSm. Eyford 
Jens Eliasson 
Ragnar Eggertsson 
Lára Freeman 
Fred FriSfinnsson 
Ása FriSrlksson 
G. H. Gilles 
Halldór Gíslason 
Hallbera Gíslason 
Hjálmar Gislason 
Jónbjörn Gíslason 
J. S. Gilles 


Ingunn Gilles 
Þorsteinn Goodmann 
Matta Gunnlaugsson 
SigríSur Gunnlaugsson 
Carl Hansson 
B. Hallsson 
Ella Hall 
Jón Halldórsson 
Páll Hallsson 
Helga Hallsson 
Th. Hannesson 
Jóhanna Hólm 
Thor Ottó Hallsson 
S. Helgason 
Jón Hafliöason 
Anna Halldórsson 
Ludvick Hólm 
Eric Isfeld 
SigríSur Jakobsson 
Steindór Jakobsson 
Rósa Jóhannsson 
Fred Jóel 

Mrs. L. J. Jóhannesson 
S. Jóhannsson 
Þórdís Jónsson 
Jónína Jóhannesson 
Jósefína Jóhannsson 
Kristín Johnson 
J. Jónasson 
Jónas Jónasson 
Ingibjörg Johnson 
GuSríSur Johnson 
Henrietta Johnson 
Helgi Johnson 
Magnús Johnson 
Thorlákur Johnson 
Jón Jónatansson 
Mrs. L. Jörundsson 
Jðn Johnson 


H. OSCAR OLSON 

PLASTERING CONTRACTOR 


KVEÐJUR FRÁ 

PLAIN AND ORN AMENTAL 

PLASTERING OF ALL TYPES 


Parrish Heimbecker Ltd. 

Phone 33 281 


Kornlyfta aS Gimli 



Ágæt afgreiSsla 

Office and Warehouse 

1045 Erin Street WINNIPEG 


B. R. McGIBBON, ráSsmaSur 


HALLDOR SIGURDSSON 
and Son Limiled 

Conlractor and Builder 

Sími 726 860 

1153 Ellice Ave. WINNIPEG 


ROYAL DAIRY 

W. & O. Van Wallegham 

WINNIPEG MANITOBA 

Everyone knows the reputation 
Icelanders have for making 
wonderful coffee. 

Such Coffee 

Deserves the Finest Cream 
ROYAL DAIRY’S CREAM 

808 Cambridge St. 


Phone 45 908 









28 


AUGLÝSINGAR 















FÉLAGATAL 1951 


29 


ólína Johnson 
Veiga Johnson 
GuiSmundur Johnson 
Björn Jónsson 
Skúli Johnson 
Kári W. Jóhannsson 
Björn Johnson 
Snorri Jónasson 
FriSrik Kristjánsson 
HlaSgerSur Kristjánsson 
J. F. Kristjánsson 
Steina Kristjánsson 
LúSvík Kristjánsson 
W. Kristjánsson 
Jðn Laxdal 
GuSmann Levy 
Mrs. GuSmann Levy 
J. J. Líndal 
Una Líndal 
W. J. Líndal 
S. M. Lárusson 
H. V. Lárusson 
Ari G. Magnússon 
BöSvar Magnússon 
Jóhann Magnússon 
GuSrún Magnússon 


Magnús Magnússon 
Sólrún McNab 
J. A. McNab 
porsteinn Mýrdal 
Jakobína Nordal 
HallfríSur Ólafsson 
óli ólafsson 
Isafold Ólafsson 
Tryggvi J. Oleson 
S. Oddleifsson 
Sessilía Oddson 
Sveinn Oddson 
ValgarSur Oddson 
Benedikt Ólafsson 
Th. Ólafsson 
Christ Oliver 
Mrs. Christ Oliver 
Jónína Olson 
P. S. Pálsson 
Mrs. P. S. Pálsson 
Stefanía Pallsson 
A. S. Pallson 
Hannes Pétursson, Sr. 
Jóhanna Pétursson 
(Nú dáin) 

Ólafur Pétursson, Sr. 


Þórey Pétursson 
HólmfríSur Pétursson 
Margrét Pétursson 
ólafur Pétursson, Jr. 
Pétur J. Pétursson 
Þorvaldur Pétursson 
Petrlna Pétursson 
Hannes J. Pétursson 
G. E. Pétursson 
Jóhannes Pétursson 
Sigfús SigurSsson 
Jóhann Sigmundsson 
Mrs. J. Sigmundsson 
E. H. SigurSsson 
Mrs. E. H. Sigurðsson 
Gu'Sbjörg SigurSsson 
Halldór SigurSsson 
Rannveig SigurSsson 
Regína SigurSsson 
Sigurþór Sigurðsson 
María SigurSsson 
Guðm. A. Stefánsson 
Ragnar Stefánsson 
Hannes M. Sveinsson 
Mrs. G. Sveinsson 
Halldór M. Swan 


RED RIVER 
CO-OPERATIVE 
SUPPLY 

Limited 

FUELS - FEED 
HARDWARE 

Pembina and Garwood 
Phone 423 121 


GENERAL STORE 

1414 Main Sl. Phone 524 794 


Use 

OOD 
OOL 

INSULATION IN YOUR 
HOME 

IT IS THE LOWEST COST 
LABORATORY TESTED 
INSULATION ON 
THE MARKET 

Made by 

Thorkelsson Limited 

1325-1351 Spruce St. 

WINNIPEG MANITOBA 

Phone 21 811-2-3 




A 

Delicious 

Treat 


Use your own favorite icing 





30 


AUGLÝSINGAR 



COMPLIMENTS OF 

GEO. D. SIMPSON BOX COMPANY LIMITED 

Phone 54 339 


Partridge & Main St., W. Kildonan 


Winnipeg, Manitoba 






FÉLAGATAL 1951 


31 


Jðhannes SigurSsson 
Björgólfur Sveinssou 
GuSrún Skaftason 
Einar SigurSsson 
HreiSar Skagfeld 
Þorsteinn Sveinsson 
Kristín SigurSsson 
Mínerva Sædal 
Bjarni Sveinsson 
Sigurbjörn SigurSsson 
Einar Thomson 
Dóri Þorbergsson 
GuSm. Þorsteinsson 
ÞorgerSur ÞðrSarson 
Soffanías Thorkelsson 
Carl K. Thoriakson 
ValdheiSur Thorlakson 
Th. Thorsteinsson 
örn Thorsteinsson 
Mrs. A. Thorgrímsson 
Heimir Thorgrímsson 
Margrét Þorbergsson 
T. Thorbergsson 
Geir Þorgeirsson 
Sigurrós Vidal 
Thor Viking 

Þjóðræknisdeildin Grund, 
Glenboro 

Rev. Eric H. Sigmar 

G. J. Oleson 

H. Heidman 

F. Frederickson 
Mrs. G. S. Paulson 
Mrs. B. Mýrdal 
Miss Olga Sigurdson 
Miss Finna Sveinson 
Mrs. G. Lambertsen 


B. S. Johnson 
T. S. Arason 
S. A. Anderson 
P. A. Anderson 
Gísli Björnson 
Mrs. S. A. Sigurdson 

G. S. Johnson 
S. E. Johnson 
Stefán Johnson 
S. Swanson 
S. S. ólafson 
P. S. Johnson 


Cypress River 

Heigi Helgason 
Margaret Josephson 

H. S. Johnson 
Herman Isfeld 
Mrs. B. K. Johnson 
Sigrún Johnson 
Conrad Nordman 

Baldur 

J. A. Sveinsson 

K. Bjarnason 
Mrs. H. Peterson 
Tryggvi Johnson 

I. Jóhannesson 

J. K. Sigurdson 
S. S. Johnson 

Þjóðræknisdeiidin ísland, 
Morden, Man. 

Nöfn embættismanna 
Forseti 

Jón B. Johnson, Thornhill, 


Skrifari 

GuSrún Thomasson, 
Féhirðir 

Thorst. J. Gíslason, 
Fjármálaritari 
Jonathan Thomasson, 

Þjóðræknisdeildin fsland, 
Morden, Man. 

Skrá yfir meðlimi, 

12. jan. 1952 

Stefán G. Einarson 
Árni Gillis, Jr. 

Árni R. Gillis 
Oscar Gillis 
Ragnar Gillis 
Andy Gíslason 
Lárus Gfslason 
J. M. Gíslason 
T. J. Gfslason 
Mrs. T. J. Gíslason 
Leonard Heigason 
J. B. Johnson 
Mrs. J. B. Johnson 
óli Lfndal 
Mrs. Fríða Líndal 

I. M. Ólafson 
Mrs. Willie Oiafson 
Mrs. P. Kunzelman 
Jóhann P. Thomasson 
Thomas Thomasson 
Jonathan Thomasson 
Edwin F. Stephenson 
nýr meðlimur 
Halldór B. Ólafson 
nýr meðlimur 


£taneyí 

Refrigeration Service 

Telephone 44 100 

533 Corydon Ave. WINNIPEG 


Bus. Phone 26 575 Res. Phone 726 300 

Sargent Florist 

D. OSBORN 

Flowers jor Every Occasion 

739 Sargent Ave., Winnipeg, Man. 




Compliments oj 


INDEPENDENT 

Cteöterfíelb %o use 

Makers of 


FISH CO. LTD. 

Custom Made Upholstered Furniture 


FRESH FROZEN and SMOKED FISH 

Recovering and Repairs 


IMPORTED HERRING 

Phone 33 362 


941 Sherbrook St. WINNIPEG 

639 PORTAGE AVE. WINNIPEG 


Phone 22 331 





32 


AUGLÝSINGAR 








FÉLAGATAL 1951 


33 


Þjóðrseknlsdelldln Iðunn, 

MeSlimaskrá 19 51 
S. G. Nordál 
Fred Nordal 

V. Axfjord 

J. M. Austman 
Páll GutSmundsson 
Steinn GuSmundsson 
J. ólafsson 
Jóhann Sigbjörnsson 
Mundi Stefánsson 
Finnur SigurtSsson 
Alberta Johnson 
Rósmundur Árnason 
Jðhann Gíslason 
Sigbjörn Sigbjörnsson 

ÞJóðræknlsdelldin Ginili 

Félagatal 19 51 
Jón J. Johnson, forseti 
Mrs. H. G. Siguríisson, 
vara-forseti 
Ingðlfur N. Bjarnason, 
skrifari 

Elías ólafsson, gjaldkeri 
Sigur'Sur Baldvinsson, 
fjármálaritari. 

MeSlimir 

Mrs. Harold Bjarnason 
Helgi Albertsson 
Mrs. GySa Anderson 
GuSjðn Árnason 

W. J. Árnason 
Miss Helga Árnason 
Miss Karen Árnason 
Mrs. Ing. N. Bjarnason 
Herbert Bjarnason 


Óli Bjarnason 
Mrs. Joe Bjarnason 
Helgi Benediktsson 
FriSfinnur Einarsson 
Einar A. Einarsson 
Mrs. Ágúst Elíasson 
Mrs. Ingi Einarsson 
Einar S. Einarsson 
GuSmundur Fjelsted 
LestrarfélagiS Gimli 
Mrs. Sigrún Gíslason 
Sveinn Geirholm 
Mrs. GuSný Geirholm 
Mrs. Adolf Holm 
Miss SigrlSur Hjartarson 
Miss Magnúsína 
Halldðrson 
John V. Johnson 
John B. Johnson 
Mrs. J. B. Johnson 
Kristinn Johnson 
Mrs. J. Jocobson 
Sigurjðn Jðhannsson 
Mrs. Anna M. Jðnasson 
óli Josephson 
Pálmi Jðhannsson 
Mrs. Helga Johnson 
Mrs. Gavrose Jones 
Dr. A. B. Ingimundsson 
Ólafur N. Kárdal 
Mrs. ó. N. Kárdal 
T. H. Kárdal 
Mrs. T. H. Kárdal 
Sig. Th. Kristjánsson 
Ted. Kristjánsson 
Mrs. Eltn Kristjánsson 
M. S. Magnússon 
Jðn Magnússon 
Mrs. Th. Magnússon 


G. B. Magnússon 
E. G. Narfason 
Lárus B. Nordal 
Gu8m. Peterson 
SigurSur Peterson 
Mrs. Lauga Peterson 
Dðri Peterson 

Miss Thorunn Paulson 
Mrs. Baldur Peterson 
Miss Sigurbjörg 
Stefánsson 

Jóhann Sæmundsson 
Mrs. Norman K. Stevens 
Hrðlfur SigurSsson 
Mrs. Jane Sveinsson 
Miss GuSrún Sigurðsson 
Eric Stefánsson 

H. G. Sigurðsson 
Valdimar Stefánsson 
Thorsteinn Sveinsson 
Mrs. Jðn Stevens 
Björn SigurSsson 
Mrs. Betty SigurSsson 
Mrs. Ingibjörg Sveinsson 
J. E. Sigurjónsson 

Séra H. S. Sigmar 
Miss Margrét Sveinsson 
Mrs. Gutirún Stevens 
Mrs. Kristín Thorsteinsson 
Mrs. Dára Tergesen 
G. H. Thorkelsson 
Hjálmur V. Thorsteinsson 
Mrs. J. Ágústa Tallman 
Miss Joyce Thorkelsson 
Mrs. GuSrún Thompson, 
Óli Thorsteinsson 
Mrs. Grace Thorkelsson 
Mrs. Kári Thorsteinsson 
Mrs. V. C. Torfason 


Heillaóskir 

frá ”FRÓN“, Winnipegdeild ÞjðS- 
ræknisfélags íslendinga I Vestur- 
heimi. 

FæriS ykkur I nyt hiö ágæta bðka- 
safn I byggingu félagsins, 652 
Home Str. 


Heillaðskir frá þjððræknisdeildinni 
á Lundar, Man., til Þjð'Sræknis- 
félags íslendinga I Vesturheimi 
1952. 

Þjóðræknisdeildin 

LUNDAIt, MANITOBA 



Þjóðræknisdeildin Aldan 

í lllainc, Washington, 

ðskar ÞjðSræknisfélagi íslendinga 

I Vesturheimi allra heilla. 


ÁrnaSaróskir til ÞjðSræknisféiags 
ísiendinga I Vesturheimi, frá em- 
bættismönnum og félögum deild- 

arinnar 

„BÁRAN“ 

Mountaln, Nortli Dokota 




34 


AUGLÝSINGAR 



ARMSTRONG GIMLI FISHERIES LTD. 

801 GREAT WESTERN BUILDING 


356 Main Slreet 


WINNIPEG 












FÉLAGATAL 1951 


35 


SiiinlmiKlsdciUlin 
“Ströndin” 
Vancouver, B.C. 

S. Eymundsson, forseti 
G. Stefánsson, vara-forseti 
B. Kolbeins, skrifari 
E. Elíasson, vara-skrifari 
S. Johnson, féhirtSir 
A. H. Isfjörö, vara- 

fehiröir og auglýsinga- 
stjóri 

MetSlimir 
Oli Anderson 
G. Anderson 
J. H. Anderson 
Mrs. G. T. Anderson 
Mrs. S. Arnason 

A. Björnson 

B. Brynjólfson 
Mrs. B. Brynjólfson 
G. T. Berg 

Miss G. Christopherson 
Mr. Eliason 
Mrs. Eliason 


F. SigurtSsson 
H. Eliason 
T. Eymundson 
Mrs. T. Eymundson 
Mrs. F. W. Edinger 
Mrs. T. Egilson 
Mrs. M. Frederiekson 
S. GutSmundson 
E. Gunnarson 
Mr. Gíslason 
Mrs. Gíslason 
Mrs. E. F. Hall 
Mrs. C. Helgason 
Mrs. A. Harvey 
Mr. Hólm 
Mrs. Hólm 
K. J. Halldorson 
C. ísfjörtS 
Th. Jónasson 
Mrs. F. Johnson 
H. Johnson 
J. Johnson 

S. Johnson 

T. Kristjansson 
Mrs. D. MoDonald 


Mrs. Oscar 
Mrs. A. C. Orr 
Mrs. S. Skardal 
Miss A. Sigurdson 
G. Stefánsson 
Mrs. G. Stefánsson 
Rev. Dr. H. Sigmar 
F. Thornton 
S. Torfason 
J. A. Thorsteinsson 
Mrs. K. E. Thelander 
E. Vatnsdal 

Deildin “ESJAN” 
Árborg, Manitoba 

Gunnar Sæmundson, 
forseti 

Valdimar Jóhannesson, 
vara-forseti 

Herdís Eirickson, skrifari 
SigurtSur Finnson, 
vara-skrifari 
Magnús Gíslason, 
f jármálaritari 


ÆS ^J atrrpiJilVa** 

POWELL EQUIPMENT CO. LTD. 


WINNIPEG 


Swan River, Man. Port Arthur, Ont. 

WÉ 

RAILWAY, HIGHWAY, MINING and 
CONSTRUCTION EQUIPMENT and 
SUPPLIES 


"CATERPILLAR" 


SALES AND SERVICE 


Compliments of 

PEPSI 

COLA 

COMPANY 


SPUMONI 

IS A 


SÍLOjZJ'vWjCKXÍ’s 
ÁzJ&cc 

ICE CREAM 




SPECIALTY 






36 


AUGLÝSINGAR 


Builders of Truck Bodies and 
Trailers of every description. 

Repairing - Painting - Springwork 
Acetylene and Arc Welding 

Modern Body Works 

Auío Beauty Clinic 

Phone 474 Main St. at Morris Ave. 

SELKIRK, MAN. 


Norih American Lumber 

Selkirk, Man. 

LUMBER and BUILDERS’ SUPPLIES 
HARDWARE 


F. W. BISHOP, Mgr. Lumber Dept. 
J. LANDAL, Mgr. Hardware Dept. 


IMPERIAL MOTORS 

FORD - MONARCH 
Sales and Service 


SELKIRK 


Phone 103 

MANITOBA 


Compliments of 


LISGAR HOTEL 

Henry Pauley, Mgr. 


SELKIRK 


MANITOBA 


KURBIS GROCERY 

Selltirk, Maniloba 

The FriendXy Place to Shop 


Meet Your Friends and Enjoy a Cup of 
Coffee at the Coffee Bar 


THE S. O. S. 
DEPARTMENT STORE 

Selkirk, Man. 

Phone 392 

Men’s - Women’s - Children’s 
Wearing Apparel 
Shoes expertly fitted for the 
whole family. 


MODERN ELECTRIC 

Elecirical Appliances 
Appliance and Radio Repair 

W. Indridson, K. Lyall, Props. 
Phone 356 SELKIRK, Man. 


Thomas P. Hillhouse, K.C. 

Barrister, Solicitor and Notary 


SELKIRK 


MANITOBA 


BENSON BROS. LTD. 

Main Street Meat Market 

Wholesale and Retail Meats 

Serving the Public for 48 Years 
SELKIRK MANITOBA 


DR. 

E. JOHNSON 


Eveline St. 


• 


Sími 20 

SELKIRK 

MANITOBA 
















38 


AUGLÝSINGAR 


















FÉLAGATAL 1951 


39 


Deildin “SNÆFEUj” 
Churchbridge, Sask. 

Þórarinn Marvin, forseti 
G. F. Gíslason, gjaldkeri 

MeSlimir 

Magnús Bjarnason 
KonráS Eyjólfsson 
J6n Freysteinsson 
Mrs. Gróa Gunnarsson 
Sveinbjörn Gunnarsson 
Björn Hinriksson 
Kristján Johnson 
Halldðr B. Johnson 
Gísli J. Markússon 
Sr. SigurSur S. Christo- 
phersson 

Þorleifur Valberg 

Deiidin “Aldan” 
Blaine, Wash. 

Sr. A. E. Kristjánsson, 
forseti 

Mrs. Dagbjört VopnfjörS, 
ritari 

Andrew Danielson, 
féhirSir 


Hannes Teitson, 
skjalavörSur 
Einar Sfmonarson, 
vara-forseti 
SigurSur Arngrímson, 
vara-skrifari 
Jóhann J. StraumfjörS, 
vara-féhirSir 
Anna Kristjánsson 
Bertha Danielson 
Bella Straumfjörd 
Þorhalla Arngrímson 
Sigurjón Björnson 
Séra G. P. Johnson 
Margrét Johnson 
Ágúst G. BreiSfjörS 
Jakob VopnfjörS 
Helgi S. Helgason 
Guðmundur GuSbrandson 
Elin GuSbrandson 
GuSmundur GuSmundson 
GuSbjörg GuSmundson 
Thorsteinn G. Isdal 
Helgi Steinberg 
Kristín Steinberg 
Jón Laxdal 
Thorbjörg Johnson 
GuSni DavíSson 


HóimfríSur DavíSson 
Anna Lyngholt 
Jóhann G. Jóhannson 
Solveig Jóhannson 
Heiga Júlíus 
Skúli Johnson 
GuSrún Johnson 
SigriSur Johnson 
Gísli GuSjónson 
FríSa GuSjónson 
Alice Símonarson 
Stefán SkagfjorS 
Herdís Stephanson 
María Thordarson 
Augustina Goodman 
Begga Sölvason 
Rósa Casper 
Elin Carpenter 
SigurSur O. SigurSson 
Margrét J. Benedictson 
Magnús GuSlaugson 

Deildin “Brúin” 
Selkirk, Manitoba 

Embættismenn 
E. Olson, forseti 
Einar Magnússon, 
vara-forseti 



REICHERT # S GROCETERIA 

Owned and Operated hy BUD REICHERT 

SELKIRK 

MANITOBA 


Telephone 202 Ambulance Service 

LANGRILL FUNERAL HOME 

Serving Gimli, Riverton, Arborg 
Twenty-Five Years’ Experience 
Licensed by the Department of Health and Public Welfare 

435 EVELINE STREET SELKIRK, MANITOBA 


Best Wishes to the Icelandic National League 

J. W. MORRISON & CO. 

EVERYTHING IN HARDWARE 

240 Manitoba Avenue Phone 270 Selkirk, Manitoba 







40 


AUGLÝSINGAR 

















FÉLAGATAL 1951 


41 


Mrs. A. GuSbrandson, 
skrifari 

Mrs. Ásta Sveinson, 
vara-skrifari 

Herman Nordal, gjaidkeri 
Mrs. H. Nordal, 
vara-gjaldkeri 
Eirikur Vigfússon, 
f jármálaritari 
Mrs. Thora Austman, 
vara-fjármálaritari 
Mrs. Ásta Erickson, 
bókavörður 
Oddur Sveinsson og 
Mrs. Ásta Erickson, 
yfirskoÍSunarmenn 

HeiðursmetSlimir 
Bjarni Arnason 
Mrs. Kristín K. Olafson 
Jón SigurSson 
Oddur Sveinson 

MeSlimir 

Mrs. Thora Austman 
Miss Katie Anderson 


Jón Arnason 
Mrs. Ásta Erickson 
GuSjón FriSrikson 
Jón Goodman 
Mrs. Allie GuSbrandson 
Kristinn Goodman 
Mrs. Margrét Goodman 
Mrs. Ingveldur Henry 
Jón Hinrikson 
Mrs. GuSrún ísfeld 
Trausti Isfeld 
Mrs. Trausti Isfeld 
Mrs. Vígdís Johnson 
Miss Dora Johannesson 
Mrs. Sigurbjörg Johnson 
Mrs. GuSlaug Johnson 
Mrs. Júlíana Johnson 
Dr. Eyjólfur Johnson 
Mrs. Margrét Johnson 
Mrs. Freida Lyons 
Einar Magnússon 
Mrs, Rakel Maxson 
Herman Nordal 
Mrs. H. Nordal 
E. Olson 


Séra S. Oiafson 
J. Pjeturson 
Mrs. Ingibörg Palson 
S. Roy 

Mrs. Jofeta SkagfjörS 
Bjarni SkagfjörS 
Mrs. Rannveig Stefánson 
Mrs. Ásta Sveinson 
Gusti Sæmundson 
W. P. Thorsteinson 
Mrs. Adda Thordarson 
Mrs. Helga Thompson 
Mrs. Johanna Thorvaldson 
Einar Thorvaldson 
Jón Vogen 
Eirikur Vigfússon 

Deildin '‘Fjallkonan'’ 
Wynyard, Sask. 
Hallgrímur Axdal. forseti 
Thorhallur Bardal, vara- 
forseti 

Gísli Benidiktson, skrifari 
J. Josephson, vara- 
skrifari 


Compliments of . . . 

ARNASON 
DAIRY — MILK BAR 

Featuring Sweden Soft Ice Cream 

Milk - Cream - Butter - Ice Cream 

Phone 116 

GIMLI MANITOBA 


Compliments of . . . 

ALAN COUCH 

Gimli Funeral Home 

Service Anywhere 

PHONE 59 GIMLI, MAN. 


KARDY'S HARDWARE 
AND PAINTS 

K. GEIRHOLM, Prop. 

Phone 56 

P.O. Box 32 Gimli, Man. 


GIMLI MOTORS LTD. 

General Motors Sales and Service 

GOODYEAR TIRES 
IMPERIAL OIL PRODUCTS 

W. ZDEBIAK, Mgr. 

Phone 23 Gimli, Man. 


G. H. THORKELSON 

Jeweller 

Appropriate Gifts for Every Occasion 
Bulova - Gruen - Elgin - Suter Watches 
Wm. Rogers Siiver - Bone China 
English Leather Goods 

Phone 86 

P.O. Box 188 Gimli, Man. 


Dr. A. B. Ingimundson 

TANNLÆKNIR 

SemjiS um viStalstíma 


GIMLI 


MANITOBA 








42 


AUGLÝSINGAR 














FÉLAGATAL 1951 


43 


Gunnar Jóhannsson, 
gjaldk. 

Ástvaldur Hall, vara- 
gjaldk. 

Gísli Gilles 

Steinþór Gunnlaugsson 
Mrs. Thorhallur Bardal 
C. H. Grímsson 
Mrs. Sveinson 
Pétur Thorsteinsson 
Valdi Johnson 
Anna Gu8jónsson 
Jonas Jónsson 
Magnús Jðnasson 
Mrs. Halldóra Gíslason 
Sigga Björnsson 
Finnbogi GuSmundsson 
Jóhann Kristjánsson 
Björn G. Jóhannsson 
Hákon ktrisl.já nsson 
Finnbogi Johnson 
Friöa Pálsson 
Kristján Jónasson 
M. J. Skagfell 
Marvin Johnson 


Deildin “Lundar” 
Jjundar, Man. 

August Eyjóifsson, forseti 
Torfi Torfason, vara- 
forseti 

Mrs. L. Sveinson, skrifari 
Mrs. H. Björnson, 
vara-skrifari 
Mrs. S. Hofteig, féhirSir 
Mrs. K. Pálsson, vara- 
féhirSir 

Mr. & Mrs. Kári Byron 
Mr. & Mrs. D. Lindal 
Mr. & Mrs. Ágúst 
Eyjólfson 

Mr. & Mrs. Helgi Björnson 
Mr. & Mrs. Jóhann 
Fredrickson 
Mr. & Mrs. Ágúst 
Magnúson 

Mr. & Mrs. Stefán Hofteig 
Mr. & Mrs. Hjörtur 
Hjartarson 


Mr. & Mrs. Thorlákur 
Nelson 

Mr. & Mrs. óli ólafson 
Mr. & Mrs. Skúli 
Sigfússon 

Mrs. Soffía Benjaminson 
Tómás Benjamínson 
Torfi Torfason 
Bjarni Torfason 
Eiríkur Scheving 
Mrs. Kristin Pálson 
Mrs. Ásta Siguröson 
Mrs. Valdi Rafnkelson 
Jóh. Sigurjónson 
GIsli Gíslason 
Árni Pálsson 
Jón Líndai 
Jón Björnson 
Mrs. Margrét SigurSson 
Jðn Jóhannson 
Sigurður Oddson 
Gísli Ólafson 
Mrs. Rannveig 
GuSmundson 
Emil GuSmundson 


THE CANADIAN BANK 
OF COMMERCE 

Lundar, Man., Branch 


DR. G. PAULSON 


Viðtalsstaðir: 


A Complete Banking Service 

J. A. C. PARKER, Manager 


LUNDAR of ERIKSDALE 
Manitoba 


MAPLE LEAF CREAMERY 

Manufacturers of HIGH GRADE BUTTER 


LUNDAR 


MANITOBA 


Compliments of . . . 

LUNDAR BAKERY 

A. V. OLSON, Prop. 

The Home of the Bread that made 

Molher Quit Baking 

LUNDAR MANITOBA 


BRECKMAN MOTORS 

CHEVROLET — OLDSMOBILE 
PONTIAC — BUICK 

MASSEY HARRIS IMPLEMENTS 


B-A OIL PRODUCTS 


LUNDAR 


MANITOBA 







44 


AUGLÝSINGAR 


















FÉLAGATAL 1951 


45 


Dr. Guímundur Paulson 
Ólafur Magnúson 
Bóas ólafson 
Mrs. L. Sveinson 

Sambaiuisfélagið 
Icelandio Camulian 
Club 1951-52 

Miss Hilda Arnason 
Mr. Paul Bardal 
Mr. J. T. Beck 
Mrs. J. T. Beck 
Mrs. B. S. Benson 
Mr. J. Bergman 
Mrs. J. Bergman 
Miss Joan Bergman 
Miss Inga Bjarnason 
Miss Steinunn Bjarnason 
Mrs. Una Bjarnason 
Mr. Andres Bjornson 
Mrs. J. Cooney 
Mrs. Ruby Couch 
Mr. H. F. Danielson 
Mrs. H. F. Danielson 
Miss Helga Eggertson 
Miss Stefania Eydal 
Miss Stefania Eyford 
Mrs. Arnheidur Eyolfson 
Miss Lillian Eyolfson 
Miss Villa Eyolfson 
Mrs. G. Finnbogason 
Mrs. K. G. Finnson 
Mr. Haildor Gisiason 
kfiss Helga Goodman 


Mrs. G. Gunnlaugson 
Miss Lilja Guttormson 
Miss Mattie Halldorson 
Mr. Thorhallur Halldorson 
Mr. Carl Hallson 
Mri James Hatchard 
Mrs. James Hatchard 
Mr. Einar Hjorleifson 
Mrs. Lauga Johannesson 
Miss Inga Johnson 
Miss Lara Johnson 
Prof. Skuli Johnson 
Miss Steina Johnson 
Mr. Jonas J. Jonasson 
Miss Vala Jonasson 
Mr. O. Jonasson 
Mrs. O. Jonasson 
Miss Joan Jonasson 
Mrs. Runa Jonasson 
Prof. T. J. Oleson 
Mr. Clarence Oliver 
Mr. L. Helgi Olsen 
Mrs. L. H. Olsen 
Mr. W. Kristjanson 
Mrs. W. Kristjanson 
Mr. H. V. Larusson 
Mr. John K. Laxdal 
Mrs. John K. Laxdal 
Judge W. J. Lindal 
Mrs. W. J. Lindal 
Mr. Helgi Marteinson 
Mrs. Bertha Marteinson 
Mr. John Myrdal 
Mrs. Laura McMahon 


Miss Gerda Narfason 
Mrs. George Palmer 
Miss Margaret Petursson 
Rev,. P. M. Petursson 
Mrs. Lena Richardson 
Mr. Harry F. Robinson 
Mrs. Harry F. Robinson 
Miss Alexandra Samson 
Miss Naome Samson 
Dr. L. A. Sigurdson 
Mrs. L. A. Sigurdson 
Mrs. Lara Sigurdson 
Mr. Carl Sigurdson 
Mr. H. J. Stefanson 
Mrs. O. Stephensen 
Mr. Sveinn Sveinson 
Mr. Arthur Swainson, 

Mr. Felix Sigurdson 
Mr. Th. Thorbergson 
Mr. Fred Thordarson 
Mr. Heimir Thorgrimson 
Dr. P. H. T. Thorlakson 
Mrs. Carl Thorsteinson 
Mrs. Olof Viking 
Mr. Axel Vopnfjord 
Mrs. Axel Vopnfjord 
Mrs. Frank Ward 

Life Members 

Dr. S. J. Johannesson 
Mr. G. J. Guttormson 
Mr. S. K. Hall 
Miss Maria Markan 
Rev. R. M. Marteinson 


Arthur S. Thorfinnson 

REAL ESTATE — CONVE YANCIN G 
AND EVERY KIND OF INSURANCE 

Phone: Res. 56 — Office 91 
WYNYARD SASK. 


THE BLUE CASH STORE 

JACK TESKEY, Prop. 

GENERAL MERCHANDISE 
WYNYARD SASK. 


STERN MOTORS 

CHEVROLET — OLDSMOBILE — PONTIAC — BUICK 
CHEVROLET AND G.M.C. TRUCKS 


SALES AND SERVICE 

AND MASSEY-HARRIS SALES AND SERVICE 


WYNYARD 


Phone 40 


SASKATCHEWAN 






46 


AUGLÝSINGAR 



The Executive of the lcelandic 
National League wish to convey 
their thanks and appreciation to 
their many friends and business 
associates who have advertised 
in this publication. 







AUGLÝSINGAR 


47 


Auglýsingaskrá Tímaritsins 

(Index to the Advertisers) 


Page 


Alberta Furniture Co. Ltd. 38 

Andrews, Andrews, Thorvaldson 

and Eggertson . 19 

Arlington Pharmacy . 21 

Armstrong Gimli Fisheries Ltd. 34 

Aldo’s Bakery 28 

Arnason Dairy-Milk Bar . 41 

Arnason’s Selí-Serve . 40 

Ashern Farmers’ Creamery Ltd. 42 

Ashern Garage . 42 


Bardal Ltd., A. S., Funeral Parlors 6 
Bergmann, A. 44 

Best Wishes from a Friend 2 

Black, Robert, M.D. 18 

Blue Cash Store 45 

Blue Ribbon Limited. 15 

Breckman Bros. 44 

Breckman Motors . 43 

Benson Bros. Ltd. 36 

British American Oil Co. Ltd. 28 

Bjarnason, Harold 40 

Buckingham Cigarettes 30 

Bergman Sales & Service 40 


Cameron & Pope . 46 

Cam’s Furniture & Radio . 25 

Canada Bread Co. Ltd. 37 

Canadian Fish Producers Ltd. 14 

Canadian Stamp Co., S. O. Bjerring 25 

Chez. Leroy Beauty Salon. 34 

City Hydro . 8 

City Lumber Co. Ltd. 24 

Compliments of a Friend 18 

Columbia Press Ltd. “Logberg” 22 

Crescent Creamery Co. Ltd. 37 

Canadian Bank of Commerce, 

The .32-43 

Canadian Co-Operative Wheat 

Producers Ltd. 32 

Carl’s Modern Meat Market 44 

Central Garage Co. Ltd. 42 

Chesterfield House 31 

Chudd & Sons, J., Garage 40 

Coca-Cola . 41 

Couch, Allan .-. 41 


Dangerfield Hotels . 34 

Drewry’s Dry Ginger Ale . 10 

Drewry’s Ltd., The. 17 

Direnfeld, Joe 46 


Page 

Easton, W. J„ M.D. 38 

Eaton’s, The T. Eaton Co. Ltd. 16 

Einarsson Motors Ltd. 23 

Einarson, Violet . 40 

Electrician, Asgeirson & Levy 25 

Fllice Pharmacy . 21 

Eliasson, A. 42 


Falcon Cafe 42 

Fonseca Roofing 28 

Five Roses Flour . 2 

Fort Garry Coffee . 22 


George’s Confectionery 24 

Gimli Transfer . 40 

Gislason, J. M. Manufacturers 44 

Goodall Photo Company 23 

Great-West Life Assurance Co., 


Greenberg, Dr. T., Dentist. 18 

Grant’s Brewery . 15 

Gundry-Pymore Ltd. 24 

Gimli Motors Ltd. 41 

Gimli Taxi . 42 

Gimli Theatre . 42 

Goodbrundson’s Ice Service 

& Transfer . 38 

Gordon Motors . 38 

Green’s Stove & Furnace Ltd. 23 


Hallson, O., Gen. Merchant 42 

Hillhouse, Thos. B„ B.A., LL.B. 36 

Hillsman, Dr. John A. 18 

Hooker’s Lumber Yard. 38 

Hotel Lewis . 44 

Hotel Vendome . 37 

Hudson’s Bay Company 9-22 


Imperial Hotel . 

Ingimundsson, Dr. A. B. 
Interlake Bus Lines 
I.O.G.T. Hall 

Independent Fish Co. Ltd. 

Imperial Motors 
International Harvester Co. of 
Canada Ltd. . 


21 

41 

23 
19 
31 
36 

24 


Jack St. John Drug Store 
Johannesson, Dr. S. J. 



















































































48 


AUGLÝSINGAR 


Page 

Johnson, A. V., D.D.S.. 18 

Johnson, E., M.D. 36 

Johnson’s Store . 44 


Kardy’s Hardware . 41 

Kim, M., Furrier. 34 

Kurbis Grocery . 36 


Lake Centre Dept. Store 46 

Langrill Funeral Home. 39 

Lindal, D. J., Ford Sales & Service 44 

Lundar Electric . 44 

Lundar Bakery . 43 

I.undar Transfer . 44 

Lisgar Hotel . 36 


Magnusson, G. W., Masseur. 19 

Malkin, Dr. Chas., Dentist. 18 

Manitoba Telephone System 7 

Maple Leaf Creamery 43 

Martin Paper Products Ltd. 30 

McCurdy Supply Co. Ltd. 3 

McDonald-Dure Lumber Co. Ltd. 28 

McLenaghen, J., K.C., and 

Newman, F. W.. 38 

Modern Dairies Ltd. 32 

Mundy’s Barber Shop. 24 

Mallon Optical 19 

Macdonald Shoe Store Ltd. 22 

Manitoba Bridge & Engineering 

Works Ltd. 20 

Modern Body Works. 36 

Modern Electric . 36 

Morrison & Co., J. W.. 39 

Mumford Medland Ltd. 26 


National Cafe. 46 

National Grain Co. Ltd..Cover 4 

North American Lumber & 

Supply Co. Ltd.26-36 


Olson, Oscar H. 27 

Oxford Hotel 30 


Palsson & Vigfusson . 44 

Park-Hannesson Ltd. 10 

Parrish Heimbecker Ltd. 27 

Paulson, G., M.D. 43 

Perth’s Cleaners, Dyers, etc. 24 

Powell Equipment Co. Ltd.. 35 

Power & Mine Supply Co'. Ltd. 1 

Province of Manitoba.Cover 4 

Palm Dairies Ltd., The. 24 

Paulin Chambers Co. Ltd. 30 

Pepsi Cola Co. 35 


Ramsay Matthews Ltd.. 19 

Ramsay, R. M., M.D. 19 


Page 


R..C.A. Dry Goods Store 38 

Roberts & Whyte Ltd. 21 

Rovatzos Flowers . 34 

Royal Bank of Canada, The 4 

Itoyal Dairy . 27 

Red River Co-Operative Supply Ltd. 29 

Reichert’s Groceteria . 39 

Robin Ilood Flour. 14 


Salisbury Ltd. 10 

Sarbit Grocery . 38 

Sargent Electric & Radio Co. Ltd. 25 

Sargent Florists . 31 

Sargent Fuel . 28 

Sargent Pharmacy 21 

Shea’s Winnipeg Brewery 11 

Sigurdson, Halldor, Contractor 27 

Sigurdson, Dr. L. A. 18 

Simkins Fuel Co. 28 

Simpson Box Co. Ltd. 30 

Stoney’s Refrigeration Service 31 

Stern Motors . 45 

Success Commercial College Cover 3 

Swanson & Co. Ltd., J. J.. 21 

Scribner, Dr. F. E.. 40 

Shop Easy Stores Ltd. 17 

Scott, Dr. Herbert J. 18 

Sehwartz, M. 42 

Selkirk Garage . 38 

S.O.S. Department Store 36 

Sargent Transit & Silverline Cabs 23 

Soudack Fur Auction Sales Ltd. 24 

Silverwood’s . 35 


Thorfinnson, A. S. 45 

Tweed, Dr. 11. W'.. 18 

Thorunn’s Beauty Salon. 40 

Tergesen, H. R. 40 

Thorgie’s Cash Store. 42 

Thorkelsson Ltd., Wood Wool. 29 

Thorkelson, G. II.. Jeweller. 41 

Tip Top Meats & Frozen Food 
Lockers . 40 


Union Loan & Investment Co. 21 

United Grain Growers Ltd. 10 


Variety Shoppe, L. Bergman 28 

Viking Press Ltd., Heimskringla 22 


Werier & Co. Ltd., J., Wholesale 28 

Western Elevator & Motor Co. Ltd. 1 

Western Paint Co. Ltd., The. 12 

Western Supplies (Man.) Ltd. 26 

Windatt Coal Co. Ltd. 24 

White’s Service Station 23 

Weston Bakeries Ltd. 29 

Westem Grocers (Red & White) 13 

West End Theatres. 20 

Wilson’s Confectionery . 24 


































































































LOFTRÆSTUR SKÓU 

-..-með--- 

HAU MENTASTIGI 


Síðan að skólinn var stojnaður 1909 haja þúsundir 
íslendinga stundað nám við kvöld- og dagskólann. 

★ 

X!. BekEuar í Miðskóla 

ER LÆGSTA MENTASTIG FYRIR INNGÖNGU 
í DAGSKÓLANN 

Vér höldum oss fast við það mentastig, því reynslan hefir 
sannfært oss um að ungt fólk, sem lokið hefir Miðskóla 
eða Háskóla námi, er meira eftirsótt til skrifstofu og 
verslunarstarfa. Fyrir þessar ástæður, og að kensla vor 
er víðtækari og útskriftar kröfur hærri, sækjast vinnuveit- 
endur meira eftir Success fullnumum. 

★ 

BYRJIÐ Á SUCCESS-NÁMI YÐAR STRAX 
ÞÉR GETIÐ INNRITAST A 
HVAÐA TÍMA SEM ER 



EDMONTON BLOCK, WINNIPEG. MANITOBA 


Cor. Portage Ave. and Edmonton St. 


Phone 926 434 



GRAIN MERCHANTS 

and pioneers in 

CHEMICAL WEED CONTROL 

Now operating 350 elevators which 
give Westem farmers fast, efficient, 
and economical service in market- 
ing their grains. 

Perfecting s t i 11 more effective 
methods of the chemical weed 
control which we introduced into 
Canada in 1944. 

<Ífátional Grain 

\/ COMPANV LIMITED 

Reglna Saskatoon WINNIPEG Calgary Edmonton 



i 



DEPARTMENT OF LABOR 

HON. CHAS. E. GREENLAY, W. ELLIOTT WILSON, 

Minister Deputy Minister 

Verið ávalt á verði gegn eldi 

Hér um bil 70% af eldsbrunum hjá oss, og flestir hinir hættulegustu 
eru 1 ibúCarhúsum. 

Sumar atSalástæCurnar eru: 

—Skemdir reykháfar. 

—EldstæíSi, stór og reykpípur of nærri eldfimum veggjum og 
loftinu. 

—Heit aska í eldfimum Ilátum. 

—Gasolía höfð til hreinsunar og steinolla til uppkveikju. 

—ögætileg túbaksreyking. 

—Cng börn skilin eftir einsömul. 

GOTT HÚSHALD ER GÓÐ ELDVÖRN 

H. E. PUTTEE, Fire Commissioner 










